


Þjóðræknisfélags 

íslendinga 


XLIV. ÁR 

WINNIPEG, MANITOBA 
1963 





















































































Is your money working as hard as you? 


Likely it isn't. It con earn a substantial 
guaranteed rate of interest at WSL. For com- 
plete information ask one of our Savings 
Counsellors. « 


IheWESIERN SAVINGSasbIOAN Association 

280 SMITH STREET — WINNIPEG 


Where there is no vision the people perish. 

The Pool Elevator f-oday is a symbol of on idea born to form 
people in 1925. It is o monument to voluntary effort, to 
sacrifice of self for a cause, and to the silent worker. 

Co-operatives were built not in the pocketbook, but in the 
hearts and minds of its people. They are a democratic 
process, encouraging individual responsibility and establish- 
ing a partnership with the organization. 





INCORPORATCD 2Tf HAY 1670. 


RIGHT AS RAIN . and just as right when skies are 
blue! Thcsc distinctivc hats will bc riding high during business hours or 
that evening on thc town. Some add a jaunty topping to sport coat and 
slacks, some dignified enough for your Board of Directors meeting, but 
all have the modern approach to hat styling. Designed by master crafts- 
men in finest materials, see our selection of fine hats now, at “The Bay”. 




GUARDIANS 

OF THE PEACE 


Today, more than at any time since the 
1940’s we owe them a special salute - these fellow-citizens in 

the Canadian Armed Forces who stand ready to defend our 
freedoms and help guard world peace. 











TIMARIT 

Þjóðræknisfélags íslendinga í Vesturheimi 

XLIV. ÁRGANGUR 


Tilgangur félagsins er: 

1. Að stuðla að því af fremsta megni að íslendingar megi 
verða sem beztir borgarar í hérlendu þjóðlífi. 

2. Að styðja og styrkja íslenzka tungu og bókvísi í Vestur- 
heimi. 

3. Að efla samúð og samvinnu meðal íslendinga austan 
hafs og vestan. 

Þetta er sá félagsskapur meðal íslendinga í Vesturheimi, 
er aðallega byggir á þjóðernislegum grundvelli og hvetja vilí 
þá til framsóknar og virðingar til jafns við þá þjóðflokka aðra, 
er þetta land byggja. 

Meðlimagjald $2.00 á ári 

Þjóðræknisfélag íslendinga í Vesturheimi 

Winnipeg, Canada 



...we 

bought 

it 

through 


TO 3 MULION CANADIANS 


Bank of Montreal 


inance 


LOW-COSTl LIFE—INSURED LOANS 

There are 25 B of M BRANCHES in METROPOLITAN 
WINNIPEG to serve you 











AUGLÝSINGAR 


DANGERFIELD HOTELS 


"Aglow with Friendliness” 


LELAND HOTEL 

Jas. Dangerfield 


KIRKFIELD HOTEL 

George Dangerfield 


WINNIPEG, MANITOBA 


No More Hot Water Problems When You 

^ RENT an EIECTRIC WATER HEATER 



$ 1.95 

PER MONTH 


NO 

CASH 

OUTLAY 


This easy rental plan now gives you your choice 
of 3 tank size (30, 40 or 52 gallons), whichever 
suits your family best, at the one low rate of 
$1.95 per month. 


Free Installation • Free Maintenance — 24-hour service 

Low Flat Rates make Electricity the cheapest way to heat water 


for full details 
contact . . . 




405 Portage Ave., W 


WH 6-8201 


You Are As Young As Your Feet 

MACDONALD 

SHOE STOHE ETE). 

492 MAIN ST. (near City Hall) 

STORE HOURS: DAILY 9 A.M. to 5:30 P.M. 







FRÁFALLNIR 


IX MEMOIIAM 

HEIÐURSFÉLAGAR OG FORSETAR 


His Excellency Lord Tweedsmuir, 
Hon. Pairon 

His Excellency ihe Ri. Hon. The Earl 
of Aihlone, K.C. 

Kjarian Helgason, fyrrum prófaslur 
Siephan G. Slephanson. skáld 
Frú Siefanía Guðmundsdóiiir, leik- 
kona 

Prófessor Sv. Sveinbjörnsson, ión- 
skáld 

Þorbjörn Bjarnason, skáld (Þorska- 
bíiur) 

Einar H. Kvaran, riihöfundur 
Ragnar E. Kvaran, fyrrum presiur 
og forseii 

Krisiján Níels Júlíus (K. N.), skáld 

Séra Jónas A. Sigurðsson, skáld og 
forseii 

Dr. Rögnvaldur Péiursson, forseii og 
riisijóri 

Prófessor F. S. Cawley, Ph.D. 
Friðrik Swanson, málari 
Kapi. Sigiryggur Jónasson 
Dr. B. J. Brandson, læknir 
J. Magnús Bjarnason, riihöfundur 
Dr. Hjöriur Thordarson, raffræð- 
ingur 


Mrs. Guðrún H. Finnsdóiiir, skáld- 
kona 

Friðrik Hallgrímsson, dómprófasiur 
A. S. Bardal, úifararsijóri 
Ólafur Péiursson, fasieignasali 
Sveinn Björnsson, forseii íslands 
Árni Pálsson, prófessor 
Sigurgeir Sigurðsson, biskup 
Ásmundur P. Jóhannsson 
Dr. A. H. S. Gillson, U. of M. Presi- 
deni 

Einar Jónsson, myndhöggvari 
Jón J. Bíldfell, fyrrum ritstjóri 
Einar Sturlaugsson, prófasiur 
Þ. Þ. Þorsieinsson, skáld 
Dr. Sig. Júl. Jóhannesson, skáld 
Gunnar B. Björnsson 
G. J. Oleson 

Halldór Hermannsson, prófessor 
Dr. iheol. Rúnólfur Marieinsson 
Einar Páll Jónsson, riisljóri og skáld 
Dr. Þorkell Jóhannesson, háskóla- 
rekior 

Ri. Rev. C. V. Pilcher, Sydney, 
Ausiralia 

Dr. John C. Wesi, fyrrv. forseii U. 
of N.D. 

Dr. Vilhjálmur Slefánsson 


fAURANT _/ I 


I íVW'H 

THEATRE -ftESTAURANT 


"An Adventure In Good Eating" 

• THE TOWERS NITE CLUB 

• GOLD COACH LOUNGE 

• STEER ROOM • STEAK RANCH 

• CARRIAGE ROOM 

Banquet and Party Facilities Available 
Catering Service — Pastry Delivery 

For Reservations Phone 

WHiteholI 3-8618 
317 KENNEDY 


VISIT OUR 
PLANT 

Sargent and Toronto 

1 HOUR 

Cleaning 

Quititotib LTD - 

CLEANERS - FURRIERS 
SHIRT LAUNDERERS 
FORT ROUGE WINNIPEG 




6 


AUGLÝSINGAR 


NOT ENOUGH HOT WATER ? 

If your present hot water heater is faulty, or is too small to 
provide enough hot water for your present needs, why not rent a 
super-fast electric hot water heater today. No large cash outlay is 
required, the small monthly rental is added to your regular electric 
"light bill " 

PHONE FOR FULL DETAILS 

MANITOBA HYDRO 


BOX 815, WINNIPEG 1 


PHONE SP 5-2411 


Compliments of . . . 


Manitoba Rolling Mills 

DIVISION OF DOMINION BRIDGE CO. LTD. 

Manufacturers of 

ROLLED STEEL PRODUCTS 


Head Office: 
WINNIPEG. MAN. 


Plant: 

SELKIRK, MAN. 


Compliments of . . . 


FEDERAL GRAIN LIMITED 


809 Grain Exchange Building 
Winnipeg 






Félagatal Þjóðræknisfélagsins 1962 


A. Heiðursverndarar (Honorary Pairons) 

His Excellency the Right H'onourable Vincent Massey, fyrrv. landstjóri Kanada. 
Herra Ásgeir Ásgeirsson, forseti íslands. 

His Excellency the Right Honourable George P. Vanier, landstjóri Kanada. 


B. Heiðursfélagar (Honorary Members) 

Prófessor Sigurður Nordal, Reykjavík, ísland 

Dr. Watson Kirkconnell, President, Acadia University, Wolfville, N. S. 
Dr. Henry Goddard Leach, New York, N. Y. 

Jóhannes Jósefsson, íþróttamaður, Reykjavík, ísland 
Guttormur J. Guttormsson, skáld, Riverton, Man. 

Mrs. Jakobína Johnson, skáldkona, Seattle, Wash. 

Mrs. Laura Goodman Salverson, skáldkona, Toronto, Ont. 

Fröken Halldóra Bjarnadóttir, ritstj. Hlín, Blöndósi, ísland 
Jónas Jónsson, fyrrv. alþingismaður, Reykjavík, ísland 
Thor Thors, sendiherra íslands, Washington, D.C. 

J. T. Thorson, yfirdómari, Ottawa, Ontario 

Árni G. Eylands, stjórnarráðsfulltrúi, Stavanger, Noregi 

Vilhjálmur Þór, bankastjóri, Reykjavík, fsland 

Gísli Jónsson, ritstjóri Tímaritsins, Winnipeg, Manitoba 

Próf. Ásmundur Guðmundsson, fyrrum biskup íslands 

Séra Albert E. Kristjánsson, prestur, Blaine, Washington 

Pófessor Richard Beck, Grand Forks, North Dakota 

Dr. Helgi P. Briem, fyrrv. sendiherra, Reykjavík, ísland 

Sigurður Þórðarson, söngstjóri, Reykjavík, ísland 

Dr. Thorbergur Thorvaldson, prófessor emeritus, Saskatoon, Sask. 

Dr. Árn Helgason raffræðingur, Chicago, 111. 

P. H. T. Thorlakson, M.D., Winnipeg, Manitoba 

Guðmundur Grímsson, fyrrv. yfirdómari, Bismarck, North Dakota 

Stefán Einarsson, fyrrv. ritstjóri Heimskringlu, Vancouver, B.C. 

Dr. Stefán Einarsson, próf. emeritus, Reykjavík, ísland 
Gunnar Thoroddsen, ráðherra, Reykjavík, ísland 
Valdimar Bjömsson, ríkisféhirðir, Minneapolis 

Guðmann Levy, fjármálaritari Þjóðræknisfélagsins, Winnipeg, Manitoba 

Dr. theol. Valdimar J. Eylands, Winnipeg, Manitoba 

Mrs. Kristín Thorsteinsson, Gimli, Manitoba 

Hon. John G. Diefenbaker, forsætisráðherra Kanada 

Hon. Dufferin Roblin, forsætisráðherra Manitobafylkis 

Guðm. í. Guðmundsson, utanríkisráðherra íslands 



8 


AUGLÝSINGAR 


With Compliments of . . . 


■mperial Oil Limited 

Always Look ío IMPERIAL for the Best. 


Quotations and Estimates Given Free 

Fonseca Roofing & Sheet Metal Company 

ROOFING AND SHEET METAL CONTRACTORS 

Roofing. Waterproofing and Insulation — Roofing Repairs 
Gravel, Asphalt and Guaranteed Roofs 
Mastic Flooring, Tile Flooring, Asphalt Shingles and Brick Sidings for Houses 
AIR CONDITIONING — FURNACE REPAIRS AND EAVESTROUGHING 

Oííice and Works: 257 Riverlon Ave„ Winnipeg 
Telephone LEnox 3-2936 


M C C 


URDY CUPPLY 

BUILDERS' i 1 SUPPLIES 


c°. 


and COAL 


SARGENT and ERIN 


| KOL - KÓKS 


WINNIPEG, CANADA 

BYGGINGAREFNI h 
SEMENTSTEYPA 


SUnset 3-7251 


VfODEHN FEIHNITLRE 

Húsgögn ... Seljum og gjörum við sjónvörp . .. Rafmagnsáhöld . . . 
Lagfærum þvotiavélar . . . Lögum útvörp. 

Forstöðumaður: WM, INDRIDASON 


SELKIRK, MANITOBA 


PHONE 482-4091 


Haming j uóskir 


til íslendinga fjær og nær 


KEYSTONE FISHERIES LIMITED 

G. F- JÓNASSON, eigandi og forstjóri 

16 Martha Streel, Winnipeg 2 Sími WHilehall 2-0021 









FÉLAGATALA 1962 


9 


C. Styrkiarfélagar 1962 
Suslainging members 

Mr. K. W. Johannson 

Mr. Johann Th. Beck 

Mr. and Mrs. Einar E. 
Stephanson, Red Deer, 
Alta. 

Mr. Bergþór Sveinsson 

Dr. Richard Beck 

Mrs. Mekkin Perkins, 
337 Wesley Gardens, 
Des Moines, Calif. 

Mr. Frank T. Eastwood 

Mr. Walter Maxon, Innis- 
fail, Alta. 

Mr. Grettir Leo Johann- 
son. 


D. Lifs members 

K. Valdimar Björnson, 
Minneapolis, Minn., 
U.S.A. 

Björn Björnson, Consul 
of Iceland, Minne- 
apolis, Minn., U.S.A. 


Dr. Helgi P. Briem, 
Reykjavík, Iceland 

Grettir Eggertson, 
Winnipeg, Man. 

Dr. Árni Helgason, Con- 
sul of Iceland, 
Wilmette, 111., U.S.A. 

Eric ísfeld, 

Winnipeg, Man. 

Grettir Leo Johannson, 
Consul of Iceland, 
Winnipeg, Man. 

J. Walter Jóhannson leik- 
stjóri, Pine Falls, Man. 

Mrs. B. E. Johnson, 
Winnipeg, Man. 

Guðmann Levy, 
Winnipeg, Man. 

Mrs. Anna Margrét Levy, 
Winnipeg, Man. 

Óskar E. Levy hrepp- 
stjóri, Ósum, Húna- 
vatnss., Iceland 

Gunnar R. Pálsson, 

Lake Park, Florida, 
U.S.A. 


Rev. P. M. Pétursson, 
Winnipeg, Man. 

Árni Sigurðsson, 

Seven Sisters Falls, 
Man. 

Dr. P. H. T. Thorlakson, 
Winnipeg, Man. 

Dr. Richard Beck, 

Grand Forks, N. Dak. 

Mrs. Mekkin S. Perkins, 
Des Moines, Calif. 

Einar E. Stephanson, 
Red Deer, Alta. 

Walter Maxon, 
Innisfail,Alta. 


1. ÍSLAND 

E. Ársfélagar 

Jóhannes Eiríksson, 
Kristneshæli, Eyja- 
fjarðarsýslu 

Landsbanki íslands, 
Reykjavík 

Miss Kristín H. Péturs- 
dóttir, Reykjavík 


A. £>. laröal íltmtíríi 

FUNERAL HOME 

Established 1894 

"ALWAYS WITHIN YOUR MEANS" 

PHONE SP 4-7474 

N. O. BARDAL K. L. BARDAL 

843 Sherbrook Winnipeg 2 


INVESTORS SYNDICATE OF CANADA, LIMITED 

Savings, Annuity and Educaiional Ceriificaies 

Distributor and, Investment Manager for 

INVESTORS MUTUAL OF CANADA LTD. 

INVESTORS GROWTH FUND OF CANADA LTD. 
INVESTORS INTERNATIONAL MUTUAL FUND LTD. 

Head Office: WINNIPEG Offices in Principéd Cities 





10 


AUGLÝSINGAR 



Is 

your car 
past 

its prime? 


Next time you need to finance the purchase of a car, a TV set, 
a washing machine . . . any extra-big item . . . compare the cost 
of a Royal Bank temípian loan. You could save considerable 
in interest charges! A Termplan loan puts cash in your pocket 
on a low-cost businesslike basis. And it is life-insured. Ask for 
our booklet, or talk to the manager of any Royal Bank branch. 


ROYALBANK 








FÉLAGATALA 1962 


11 


Séra Ásgeir Ingibergsson, 
Hvammi í Dalasýslu. 

2. KANADA 
Ashern, Man. 

Bjöm Jónasson 

Atikokan, Oni. 

Einar I. Swanbergson 

Baldur, Man. 

J. A. Sveinsson 

Brandon, Man. 

Dr. E. J. Skafel 

Hayland, Man. 

Sigurður B. Helgason 

Foam Lake, Sask. 

Mrs. Steinunn Inge 

Gimli, Man. 

Miss Ljótunn Thorsteins- 
son 

Malheson Island, Man. 

Árni G. Johnson 


Montreal, Ont. 

Mrs. H. L. Robson 

Prince Rupert, B.C. 

Mrs. Fríða Phillipson 
Kristján Einarsson 

Pigeon Point, Man. 

Valgeir G. Stadfeld 

Riverton, Man. 

Hallgrímur Joh. Stadfeld 

Saichton, B.C. 

Mrs. Thordis Fisher 

Toronto, Ont. 

H. J. Péturson. 

Vancouver, B.C. 

Mrs. S. Johnson 
C. M. ísfjörð 

Leslie, Sask. 

Rósmundur Árnason 
Ásgeir Gíslason 
Páll Guðmundsson 
Thorsteinn Guðmundsson 


Jóhann Gíslason 
Guðmundur Stefánsson 

Riverton, Man. 

K. G. Stadfeld 

Wapah, Man. 

J. Ragnar Johnson 

Winnipeg, Man. 

Mrs. L. A. Björnson 
J. A. Eastman 
Miss Vilborg Eyjólfsson 
Miss Carolina Gunnars- 
son 

Mrs. Gyða Hurst 
Halldór J. Stefánsson 
David Björnson 
Mrs. Rose Björnson 
G. F. Jónasson 

Wynyard, Sask. 

Jakob J. Norman 
Gunnar Jóhannson 

3. BANDARÍKIN 

Boslon, Mass. 

Kormákur Ásgeirsson 
Kapt. Jóhannes G. Ás- 
geirsson 


CANADIAN FISH 
PRODUCERS LTD. 

J. H. PAGE, r áSsmaður 

Kaupa og flytja út nýan og 
frosinn fisk. Viðskifta er óskað 
alstaðar frá í Manitoba og 
Saskatchewan. 


Office Phone SPruce 4-7451 
Res. Phone GLobe 3-0446 

311 Chambers St. 
WINNIPEG MANITOBA 


ISLENDINGAR 

AUir þjóðernissinnaðir íslending- 
ar ættu að kaupa, lesa og styrkja 
eina íslenzka blaðið, sem nú er 
gefið út í Ameríku. Ef það hættir 
að koma út, deyr allur íslenzkur 
félagsskapur vor á meðal. 

Kaupið Lögberg-Heimskringlu 
$6.00 um árið 

North American 
Publishing Co. Ltd. 

Phone WH 3-9931 

303 Kennedy Street, Winnipeg 





12 


AUGLÝSINGAR 



COMMERCIAL FISfflNG EQUIPMENT 

Reinforced Fiberglas Materials, Marine Hardware 
and Safety Equipment 

PARK-HAMNESSON LIMITED 

55 ARTHUR STREET WINNIPEG. MAN. 

Phone WHitehall 3-2401 

Branch Office: Edmonton, Alberta 


In Appreciation to Our Many Icelandic Friends 

Buckingham Cigarettes 

They're so good tasting 


Compliments of 

MASSEY-FERGUSON LIMITED ^ 

Makers of World Famous Farm Implemenls 
and Industrial Equipment. 

1325 ELLICE AVE. — PH. SPruce 4-3507 
WINNIPEG, MANITOBA 


Buy OAKLAND Chicks and Turkey Poulls 
for Better Results 


OAKLAND HATCHERIES LTD. M 

WINNIPEG - BRANDON - DAUPHIN 
CARMAN - SHOAL-LAKE 


Martin Paper Products Ltd. 

A Division of MacMILLAN BLOEDEL AND POWELL RIVER LTD. 

CORRUGATED SHIPPING CONTAINERS 

NEW WESTMINSTER CALGARY EDMONTON 
REGINA WINNIPEG 






FÉLAGATALA 1962 


13 


Einar Barnes 
Ari Bjarnason 
Valgeir Einarsson 
Kapt. Thor Guðmundss. 
Kapt. Guðm. Jóhanness. 
Gunnlaugur Jónsson 
Kapt. Theodór Jónsson 
Guðmundur Pálsson 

Cashmere, Wash. 

Chris Guðmundson 

Charloilesville, Virg. 

Prof. R. L. Kellogg 

Cismonl, Va. 

Prof. Frederic T. Wood 

Ft. Landerdale, Fla. 

Gunnlaugur Illugason 

Grand Forks, N. Dak. 

Mrs. Margrét Beck 
Mrs. V. Guðmundson, 
University of N. Dak. 
Library 

Ithaca, N.Y. 

Vilhjálmur Bjarnar 

Lincoln, Nebraska 

Prof. Paul Schach 

Hopple, N. Dak. 

Mrs. Laufey Aaland 

New Brunswick, N.J. 

Prof. Helgi Johnson, 
Rutgers University 
Library 

Minneapolis. Minn. 

G. T. Athelstan 

New Haven, Conn. 

Yale University Library 


Oceanside, L.I., N.Y. 

Andrés Guðmundson 

Salinas, Calif. 

Prof. Loftur Bjarnason 

4. DEILDIR OG SAM- 
BANDSFÉLÖG 

The Icelandic Society 
of New York 

Hannes Kjartansson 
Jerome Miller 
Mrs. Jerome Miller 
Miss Halldóra Rútsdóttir 
Ludvik Jónsson 
Richard Richardson 
Mrs. Lára Gosh 
Mrs. Margrét Rossback 
Mrs. Thorey Vogle 
Edward Eoulfield 
D. Sommerfield 
Árni Ólafsson 
Capt. Olaf Olsen 
Capt. Magnús Norðdahl 
Mrs. William Richards 
Mrs. Edda Magnússon 
Mrs. Eane Thomson 
Mrs. Nanna Kolberg 

„Frón", Winnipeg 

Forseti 

Próf. Haraldur Bessa- 
son 

Varaforseti 

Jakob F. Kristjánsson 
Skrifari 

Heimir Thorgrímsson 
Varaskrifari 

Skúli Jóhannson 
Gjaldkeri 

Jochum Ásgeirsson 
Varagjaldkeri 
Miss Guðbjörg Sig- 
urðsson 
Fjármálaritari 

Gunnar Baldvinsson 
V araf j ármálaritari 
Guðmann Levy 


Bókavörður 

Mrs. Ólína Johnson 


Meðlimir 

Ævifélagar: 

Grettir L. Johannson 
Séra Philip M. Pétursson 
Walter Johannson 
Grettir Eggertson 
Guðmann Levy 
Anna M. Levy 
Mrs. B. E. Johnson 
Eric H. ísfeld 

Ársfélagar: 

Harold Axdal 
Hannes Anderson 
Margrét S. Anderson 
Jochum Ásgeirsson 
Mrs. Jochum Ásgeirsson 
Oddný Ásgeirsson 
Soffía Benjamínsson 
Jóhann Th. Beck 
Svanhvít Beck 
Shirley G. Block 
Rafnkell Bergson 
Andrés Björnsson 
Gunnar Brynjólfsson 
Guðmundur Bjamason 
Skúli Böðvarsson 
O. G. Björnsson 
Haraldur Bessason 
Ásgerður Bessason 
Ólafur Bjamason, Seattle 
Guðrún Baldvinsson 
Gunnar Baldvinsson 
Jóhannes Christie 
Jóhanna Cooney 
Jón Christopherson 
H. F. Danielson 
Mrs. H. F. Danielson 
Lína Dunning 
Gestur Davidson 
Mrs. R. Davidson 
C. O. Einarsson 
Árni G. Eggertson, Q.C. 
Maja Eggertson 
Stefanía Eydal 
Gunnar Erlendsson 
Jens Elíasson 
Ólafía Finnbogason 


M. Kim FURS 

Complete Service For Your Furs — Established 1914 

FURS OF DISTINCTION 

Finest Quality and Workmanship —• Satisfaction Guaranteed at 
Reasonable Prices 

315 ELLICE AVE. Winnipeg 1, Mon. WHitehall 3-1115 




14 


AUGLÝSINGAR 












FÉLAGATALA 1962 


15 


G. Finnbogason 

Fred Friðfinnsson 

A. Fridrickson 

Mrs. Trausti Friðriksson 

Ingunn Gíslason 

Mrs. Ragnar Gíslason 

J. S. Gillies 

Magnús Gunnlaugsson 

Matta Gunnlaugsson 

Kristinn Gunnlaugsson 

Carl Hanson 

Ben Heiðmann 

Karólína Heiðmann 

Páll Hallson 

Th. Hansson 

Eric Helgason 

Svava Helgason 

Fanney Helgason 

Thor Otto Hallson 

Jón Hafliðason 

T. L. Hallgrímsson 

Jónína Hjálmson 

Th. ísleifson 

Mrs. Th. ísleifson 

Björg fsfeld 

Sigríður Jakobsson 


Steindór Jakobsson 
Rósa Jóhannsson 
Kristín Johnson 
Skúli Jóhannsson 
Erika Jóhannsson 
Bertha Jones 
Mrs. Jóhanna Jónasson 
Ingibjörg Jónsson 

J. G. Jóhannsson 
Finnur Johnson 
Kristín Johnson 
Fáll Johnson 
Ólína Johnson 

Mrs. Á. P. Jóhannsson 
Inga Johannson 
Miss Halla Josephson 

K. W. Johannson 
Hlaðgerður Kristjánsson 
Mrs. Gestný Kristjánsson 
J. F. Kristjánsson 

Mrs. J. F. Kristjánsson 
W. Kristjánsson 
Jón K. Laxdal 
J. J. Líndal 
W. J. Líndal 
H. V. Lárusson 


Ari G. Magnússon 
Helgi Marteinsson 
Sumarliði Matthews 
Jakobína Nordal 
Mrs. Ben. Ólafsson 
Th. Olafsson 
Helgi Olsen 
Óli Ólafsson 
Dr. Tryggvi J. Oleson 
Elva Oleson 
Snorri Oleson 
Sesselja Oddson 
Jónína Olson 
Margrét Paulson 
Mrs. William Paulson 
Guðbjörg Paulson 
Sigríður Phepps 
Þórey Pétursson 
Hólmfríður Pétursson 
Margrét Pétursson 
Ólafur Pétursson 
Pétur J. Pétursson 
Hannes J. Pétursson 
Jón Samson 
Rósa Sigfússon 
Bergljót Sigurðsson 


LAKE WINNIPEG EXCURSION TRIPS 

Compliments oj 

The Selkirk Nayigafion Co. Ltd. 

WINNIPEG, Manitoba SELKIRK, Maniloba 

Phone GL 2-0731 Phone 482-4121 

Through Line to Selkirk (Moy to November) 


CRESCENT CREAMERY 

LIMITED 


Hafa verzlað með fyrsta flokks mjólkurvörur í meir en 55 ár. 


MJÓLK 

WINNIPEG 


RJÓMA - SMJÖR 

SUnsel 3-7101 


fS-RJÓMA 

MANITOBA 


Compliments of . . 


J. ROY 

GILBART FUNERAL HOME 

Licensed Embalmer 

Member Manitoba Funeral Directors Association 

1 st Ave. 

309 Eveline St. 

GIMLI, MANITOBA 

SELKIRK, MANITOBA 






16 


AUGLÝSINGAR 


Thorvaldson, Eggertson, Saunders & Munro 

Lögfræðingar 

Bank of Nova Scotia Bldg. Portage og Garry St. 

SÍMI WH. 2-8291 

Canodian Rubber Stamp Ltd. 

A. E. CLAY A. HARDMAN E. L. CLAY 

Rubber Stamps Stencils 
Corporate Seals Celluloid Buttons 
Ribbon ft Metal Badges Daters 
Numberers Numbering Machines, also Keys 

324 SMITH ST. PHONE WHitehall 2-4624 WINNIPEG 2 










TIMARIT 


ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


FERTUGASTI OG F.IÓRDI ARGANGUR, 1962 


Ritstjórar 
GÍSLI JÓNSSON 
HARALDUR BESSASON 



WINNIPEG, MANITOBA 

Gefið út af Þjóðræknisfélagi íslendinga í Vesturheimi 



Myndir 

Bls. 

Vilhjálmur Stefánsson ^ 

Einar Jónsson 5 2 

Guðr. H. Finnsdóttir 

Six Arctic Maps on Pages: 65 ; 66, 68, 70, 72, 75 


PRENTAÐ HJÁ COLUMBIA PRINTERS, WINNIPEG 








Efnisyfirlit 

Bls. 

PRÓFESSOR RICHARD BECK: Skáld athafnanna .5 

GÍSLI JÓNSSON: Hagalagðar .21 

GUTTORMUR J. GUTTORMSSON: Sigurverkið 24 

DR. J. P. PÁLSSON: Vökustaurar 28 

DR. STEFÁN EINARSSON: Sitthvað um ísl. bókmenntir 31 

PÁLL S. PÁLSSON: Lánstraust 38 

RICHARD BECK: Helztu viðburðir 39 

Umgetning um bók 43 

RICHARD BECK: Mannalát 44 

EDITORS’ NOTE (English Dept.) 52 

VILHJÁLMUR BJARNAR: Einar Jónsson 53 

DR. J. P. PÁLSSON: Mona Lisa .59 

GUÐRÚN H. FINNSDÓTTIR: On The Ebbing Tide 60 

PRÓFESSOR TRYGGVI J. OLESON: Inventio Fortunata 64 

Fertugasta og þriðja ársþing . 77 





















PRÓFESSOR RICHARD BECK: 


Skáld athafnanna 

Ævi- og starfsferi11 dr. Vilhjálms 
Stefánssonar í megindráttum. 


I. 

Aldrei kem ég svo í sögufræga 
byggð íslendinga á strönd Winnipeg- 
vatns í Manitoba, að það hafi eigi 
djúpstæð áhrif á mig. í fyrsta lagi 
er það fagurt og hreimmikið ný- 
lendunafnið sjálft, Nýja-ísland, sem 
alltaf heillar hug minn, og þessu 
næst saga byggðarinnar, er segja 
má, að liggi þar í loftinu. Hún gríp- 
ur mig sterkum tökum, jafn minnis- 
stæð og hún er og áhrifarík hverj- 
um þeim, sem eitthvað þekkir til 
hinnar raunaþungu og hörðu, en 
jafnframt hetjulegu og að lokum 
sigursælu brautryðjendabaráttu, 
sem íslenzkir frumherjar háðu þar 
og alkunn er. Ekki er því að furða, 
þótt merkilegir og kjarnmiklir 
kvistir hafi sprottið úr jarðvegi þess 
byggðarlags, enda eru þeir orðnir 
margir, og víðkunnir fyrir mann- 
dóm og afrek á ýmsum sviðum, að 
talað sé í táknrænum skilningi um 
sonu byggðarinnar, að dætrum henn- 
ar ógleymdum, sem einnig hafa átt 
sinn þátt í því „að gera garðinn 
frægan“. 

Öllum mun þó koma saman um 
það, að í þeim hópi beri hæst dr. 
Vilhjálm Stefánsson, landkönnuð- 
inn, vísindamanninn og rithöfund- 
inn heimsfræga, því að það var hann 
allt í senn, og jafnframt óvenjulega 


snjall fyrirlesari, sem flestum mun 
lifa í minni, er á hann hlýddu. 

Þrjú lönd, Kanada, Bandaríkin og 
ísland, hafa og geta af góðum og 
gildum ástæðum eignað sér hann. 
En Nýja-ísland getur gert það með 
alveg sérstökum hætti, því að þar 
var hann fæddur í Hulduárhvammi 
í Árnesbyggðinni. Á það minnir 
Þorsteinn Þ. Þorsteinsson kröftug- 
lega í þessu erindi úr kvæði hans 
um Vilhjálm: 

Við Huldá í Hvannrjóðri smáu 
og hringgirtu’ af Ný-lslands skóg 
í bjálkahýsi frumbyggja fæddist 
vor fagnaðsspá — óskrifuð þó —, 
vor ósksveinn í æfintýrsdraumum, 
sem erfði’ alla norðursins von. 

Úr þjóðbroti Þorfinns á ströndum 
rís þjóð vorri heimsfrægur son. 

Þetta er vel mælt og í engu orð- 
um aukið. Þegar Vilhjálmur Stefáns- 
son iézt þ. 26. ágúst 1962 í Hanover, 
New Hampshire, þar sem hann hafði 
átt heima hin síðari ár, féll með hon- 
um að velli sá maður íslenzkrar 
ættar, er frægastur hefir orðið á síð- 
ari öldum og borið hefir hróður ís- 
lands víðast um lönd. 

Minningarguðsþjónusta um Vil- 
hjálm fó fram á Dartmouth College 
í Hanover 30. ágúst 1962 og var lát- 



6 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


laus en virðuleg; minningarræðan 
var faguryrt og lýsti vel hinum 
látna hugsuði og athafnamanni, en 
það var hann hvort tveggja í óvenju- 
lega ríkum mæli, samhliða hetju- 
skapnum og vísindamennskunni; 
einnig voru lesin, ásamt tilhlýðandi 
ritningargreinum, kvæði, sem Vil- 
hjálmi höfðu verið sérstaklega kær, 
eða vörpuðu ljósi á hann sem mann, 
skapferli hans og hetjudáðir. Dr. 
Fred Berthold Jr., sem er forseti 
Tucker Foundation og prófessor í 
trúfræði við Dartmouth College, 
stjórnaði kveðjuathöfninni. 

II. 

í Hulduárhvammi í Nýja-íslandi 
sá Vilhjálmur Stefánsson fyrst 
dagsins ljós 3. nóv. 1879, og var því 
kominn langt á 83. aldursár, er hann 
lézt. í Árnesbyggðinni í Nýja-íslandi 
átti hann því sínar rætur og vitan- 
lega ættarræturnar djúpt í mold og 
menningu íslands um aldaraðir. í 
Hulduárhvammi má segja, að hann 
hafi stigið sín fyrstu spor, þótt barn- 
ungur færi hann þaðan. En hver 
veit, hve snemma barnshugurinn 
mótast eða hve djúp og varanleg hin 
fyrstu áhrif verða á hjarta og sál, 
Eitt er víst, að Halldór Helgason frá 
Ásbjarnarstöðum hafði mikinn sann- 
leik að mæla, er hann komst svo að 
orði í andríku og fögru kvæði sínu 
til Stephans G. Stephanssonar í ís- 
landsferð hans 1917: 

Þar sem fyrsta ljósið ljómar, 
lyftist brjóstið, tárið skín, 
þar fá hugans helgidómar 
heildarblæ á gullin sín. 

Það sem andans orku hvetur 
oftast verður þangað sótt, 
enginn kvistur grænkað getur, 
gefi ei rótin sprettuþrótt. 


íslenzka byggðin í Nýja-íslandi 
hefir margsýnt það í lífi sona sinna 
og dætra, að hún hefir átt, og á enn, 
þann sprettuþrótt, sem orðið hefir 
þeim vængur til flugs og uppspretta 
orku til framsóknar og dáða, og 
vafalítið hefir þá hennar frægasti 
sonur átt eitthvað til hennar að 
sækja í þeim efnum, án þess lítið sé 
gert úr djúpstæðum ættarerfðum 
hans og mótandi áhrifum umhverfis- 
ins á hann á æsku- og unglingsárum 
hans sunnan landamæranna. 

Foreldrar Vilhjálms, Jóhann Stef- 
ánsson, er var fæddur í Tungu á 
Svalbarðsströnd við Eyjafjörð, og 
kona hans, Ingibjörg Jóhannesdótt- 
ir, hreppstjóra í Hofstaðaseli í 
Skagafirði, fluttust vestur um haf 
til Nýja-íslands árið 1876, en námu 
land í Árnesbyggð vorið eftir; þau 
voru því meðal fyrstu landnema þar 
í byggð, og jafnframt í hópi þeirra, 
er þar háðu, með mi'klum hetjuskap, 
þá hörðu brautryðjendabaráttu, sem 
skráð er óafmáanlegu letri í sögu ís- 
lendinga vestan hafs, og einnig 
geymist á söguspjöldum heimaþjóð- 
arinnar. 

Vorið 1881 fluttu foréldrar Vil- 
hjálms suður í íslenzku byggðina í 
Dakota og námu land í grennd við 
Mountain. Kallaði Jóhann bæ sinn 
Tungu eftir fæðingarstað sínum á 
Svalbarðsströnd. Bjuggu þau hjón 
síðan í Dakota til æviloka og voru 
ágætlega látin. „Jóhann tók mikinn 
og góðan þátt í safnaðarmálum Vík- 
ursafnaðar í Dakota. Hann var vel 
ritfær maður, ritaði oft greinar í 
Norðanfara meðan hann var á ís- 
landi,“ segir Thorstína Jackson 
(Walters) í Sögu íslendinga í Norð- 
ur-Dakota (bls. 439). Um móðurætt 



SKÁLD ATHAFNANNA 


7 


Vilhjálms má ennfremur á það 
minna, að Ingibjörg móðir hans var 
systir séra Gísla Jóhannessonar, er 
var á sinni tíð einn Fjölnismanna 
og meðútgefandi Nýrra félagsrita 
(Smbr. grein dr. Jóns Dúasonar 
„Vilhjálmur Stefánsson og Ultima 
Thule“, Eimreiðin, júlí-september, 
1943). 

Af sjö börnum þeirra Jóhanns 
Stefánssonar og Ingihjargar, en þrjú 
dóu í æsku, er nú aðeins eitt á lífi, 
Mrs. Sigurrós (Rósa) Josephson í 
Mozart, Saskatchewan, en nána ætt- 
ingja á Viihjálmur á íslandi, meðal 
þeirra er föðurbróðir hans, Stefán 
Stefánsson bóndi á Svalbarði við 
Eyjafjörð, nafnkunnur athafnamað- 
ur, háaldraður, en óvenjulega ern 
eftir aldri, bæði andlega og líkam- 
lega. Er sterkt ættarmót með þeim 
frændum, honum og Vilhjálmi. 

Ennfremur lifir Vilhjálm ekkja 
hans, frú Evelyn Stefánsson, ung- 
verskrar ættar, glæsileg gáfukona, 
sem var manni sínum önnur hönd í 
starfi hans, en þau höfðu verið gift 
í rúm 20 ár. Hún er einnig kunnur 
rithöfundur, og hefir gefið út þess- 
ar bækur: Here is Alaska (ný og 
endurskoðuð útgáfa 1958), Wilhin 
ihe Circle, Porirail of ihe Arciic, og 
Here is ihe Far Norih. Hún fór ýms- 
ar ferðir með manni sínum, meðal 
annars til Grænlands 1953 og áður 
til íslands 1949. Ein sér ferðaðist 
hún til Alaska 1957 og til Síberíu og 
víðar í Sovíetríkjunum 1959. Hún 
hefir kennt heimskautslandafræði á 
Dartmouth College og flytur fram- 
vegis fyrirlestra um Norðurlönd í 
landfræðideild skólans. Hún hefir 
einnig síðan 1939 verið bókavörður 
Stefánsson safnsins í Dartmouth 


(Stefansson Col'lection) og hefir um- 
sjón með fyrirlestrahöldum um 
heimskautslöndin af safnsins hálfu, 
en þess verður nánar getið síðar. 
Frú Evelyn er félagi í ýmsum fræði- 
og rithöfundafélögum, svo sem The 
Society of Women Geographers and 
The Author’s Guild. 

Vilhjálmur ólst upp fram undir 
tvítugsaldur í íslenzku byggðinni í 
N.-Dakota, á landnámstíð hennar, 
þegar þar var enn að miklu leyti 
„óbyggðar landrýmið stóra“, sléttan 
víðfemt eyðimerkur haf; jafnframt 
kynntist hann af eigin raun baráttu 
frumbyggjanna, örðugleikum þeim, 
er þeir áttu við að glíma, og kröpp- 
um kjörum þeirra fram eftir árum. 
Mótaði æskuumhverfi hans og sú 
barátta hann með mörgum og var- 
anlegum hætti, og var honum um 
leið ágætur undirbúningur undir 
ferðir hans og langdvöl í heim- 
skautslöndunum, en þar urðu að 
sjálfsögðu margvíslegir erfiðleikar 
og vandkvæði á vegi hans. Sjálfur 
var Vilhjálmur sér þess vel meðvit- 
andi, hve djúptæk áhrif æskustöðv- 
ar hans í N.-Dakota og frumbyggja- 
lífið þar höfðu haft á hann, og kunni 
hann að meta það að verðleikum, 
eins og hann lét í ljós bæði í ræðu 
og riti. 

Um það efni fór Vilhjálmur eftir- 
farandi orðum í mjög athyglisverðu 
bréfi, sem hann sendi æskuvini sín- 
um og skólabróður (á háskólaárun- 
um í Grand Forks), Guðmundi 
Grímsson, þáverandi héraðsdómara 
og síðar dómstjóra Hæstaréttarins í 
N.-Dakota, í tilefni af 50 ára afmæli 
íslenzka landnámsins þar í ríkinu, 
sem hátíðlega var haldið að Moun- 
tain, 1. og 2. júlí 1928. 



8 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


„Þið haldið nú hátíðlegt afmæli 
landnáms, sem haft hefir sterk áhrif 
á líf okkar allra. Þau áhrif hafa, 
hvað flesta snertir, verið okkur til 
blessunar. Ég er að minnsta kosti 
þakklátur fyrir það, að þau ár mín, 
er ég var næmastur fyrir áhrifum, 
átti ég heima í nágrenni Mountain, 
einmitt á sjálfum frumbyggjaárun- 
um.“ (Bréfið er birt á ensku í 
Minningarili um 50 ára landnám ís- 
lendinga í NorSur-Dakoia, Winni- 
peg, 1929). 

En einkum ritar Vilhjálmur ítar- 
lega og eftirminnilega um æskuár 
sín í N.-Dakota í upphafskaflanum 
„Undirbúningur undir lífsstarf sem 
landkönnuður“ í bók sinni Veiði- 
menn á hjara heims, en það er þýð- 
ing á bók hans Huniers of ihe Greai 
Norih (1922), og jafnframt fyrsta 
bindið (1937) af Ferðabókum hans, 
sem Ársæll Árnason, bóksali í 
Reykjavík, sneri 1 á íslenzku og gaf 
út. Vilhjálmur fluttist, sem fyrr 
greinir, með foreldrum sínum frá 
Manitoba til N.-Dakota árið 1881, er 
hann var innan tveggja ára, og far- 
ast honum þannig orð um fyrstu 
ár sán suður þar: 

„Uppvaxtarár mín, hin næstu tíu, 
voru á bændabýli í Norður-Dakota 
og varð ég á veturna að labba 4—5 
km. í sveitaskólann, sem á þeim tím- 
um stóð aðeins stuttan tíma ársins. 
En aðrir skólar voru til, í ýmsar átt- 
ir frá bænum okkar, og stundum 
tókst mér það, þegar einn skólinn 
hætti, að komast að nokkrar vikur 
í öðrum skóla, þegar það féll ekki 
á sama tíma að kennslu væri haldið 
uppi í þeim. 

Eftir að faðir minn dó var jörðin 
seld og ég varð nú kúreki (cowboy) 


næstu fjögur árin, úti í óbyggðunum 
(wild land), en svo nefndum við 
preríur þær, sem ekki var farið að 
taka til ræktunar. Næstu nágrannar 
okkar voru 20—25 km. í burtu í ýms- 
ar áttir frá norðaustri til suðausturs, 
en hve langt var til næsta nágranna 
í vestri vissi ég aldrei; það gat hafa 
verið 200—300 km.“ 

„Víðáttumiklu slétturnar voru 
fyrir mér hið fyrirheitna land ævin- 
týranna,“ segir Vilhjálmur ennfrem- 
ur, en metnaði sínum á þessum ár- 
um lýsir hann þannig: 

„Fyrsta framaþrá mín, það ég bezt 
get munað, var að líkjast Buffalo 
Bill og drepa Indíána. Það var með- 
an ég var drengur heima í föður- 
garði. Þegar ég varð kúreki og fór 
að stæla Buffalo Bill í klæðaburði, 
stakk skammbyssunni í beltið á 
hverjum morgni, rétt eins og hún 
tilheyrði hinum nauðsynlega fatnaði 
mínum, breyttist þetta hjá mér og 
nú varð Róbinson Krúsoe fyrir- 
myndin. Þetta hefir ekki horfið hjá 
mér síðan. Þegar ég tuttugu árum 
síðar fann áður óþekkt lönd og steig 
fæti mínum á eyjar, sem mannsfót- 
ur hafði aldrei stigið á áður, fann 
ég til hinnar sömu barnslegu gleði 
og á drengjaárunum, er mig dreymdi 
um það að ég flyti á skipsflaki að 
landi á minni eigin eyju eða heim- 
sækti Róbinson Krúsoe á sinni 
eyju.“ 

Síðar gerir Vilhjálmur grein fyrir 
því, hvernig reynsla hans í N. 
Dakota, veiðiferðir af ýmsu tagi og 
þá eigi síður baráttan við veðurfar- 
ið, geysilega sumarhita annars vegar 
og vetrarhörkur á hinn bóginn, hafi 
í reyndinni orðið honum hinn á- 
kjósanlegasti undirbúningur undir 



SKALD ATHAFNANNA 


9 


veiðilíf hans og vetrarferðir í heim- 
skautslöndunum. 

En æskuumhverfið í N.-Dakota 
varð honum einnig áhrifaríkt með 
öðrum hætti. Fangvíð sléttan tók, 
eins og hann segir sjálfur, hug hans 
föstum tökum á þessum mi’kilvægu 
þroskaárum hans. Hún kynti undir 
ævintýraþrá hans og gaf draumum 
hans byr undir vængi. Islendinga- 
sögur og aðrar íslenzkar fornsögur, 
sem hann heyrði föður sinn lesa í 
heimahúsum á vetrarkvöldum, að 
gömlum og góðum íslenzkum sið, og 
hann las sjálfur síðar, urðu honum 
einnig hvatning til dáða, eins og þær 
hafa verið Íslendingum öldum sam- 
an. 

Á unglingsárunum vann Vilhjálm- 
ur ýmis sveitastörf, meðal annars 
sem kúreki, eins og hann gat um í 
frásögn þeirri í bók sinni, er vitnað 
var til. En snemma komu náms- 
hæfileikar hans í ljós, og þekkingar- 
þorsti hans var takmarkalaus, enda 
las hann allt, sem hann komst 
yfir. Eftir barnaskólanám á 
Mountain og á öðrum skólum, sem 
hann átti kost á að sækja innan 
sveitar sinnar, stundaði hann nám 
á Ríkisháskólanum (University of 
North Dakota) í Grand Forks, en 
lauk þó eigi fullnaðarprófi þar. Varð 
brottför hans þaðan með all sögu- 
legum hætti og mynduðust um dvöl 
hans þar margar sögur, sem rúm 
leyfir eigi að rekja á þessurn vett- 
vangi, þótt skemmtilegt væri. En um 
megintiigang sinn með skólagöngu 
á æðri skóla fer hann svofelldum 
orðum í fyrrnefndum inngangskafla 
sínum að Veiðimenn á hjara heims: 
„Fyrir mitt leyti hafði ég einsett 
mér að verða skáld og áleit skóla- 


menntun nauðsynlegan undirbúning 
þess.“ 

Jafnframt náminu á Ríkisháskól- 
anum í Grand Forks vann hann fyrir 
sér með ýmsum hætti, en skóladög- 
um hans þar lauk á miðjum vetri 
1902; fékk hann þá vinnu við dag- 
blað í Grand Forks, og stuttu síðar 
gerðist það, að Demókratar í N,- 
Dakota útnefndu hann til þess að 
vera í kjöri af sinni hálfu sem 
fræðslumáiastjóraefni þar í ríkinu 
(State Superintendent of Education). 
Sannleikurinn er sá, að hann var of 
ungur til þess að skipa þann sess, 
ef hann hefði verið kosinn, en til 
þess kom ekki, því að hann og allir 
hinir Demókratanna, er í kjöri voru, 
féliu við kosningarnar, enda voru 
þeir í miklum minni hluta í N.-Da- 
kota á þeim árum. Þar með var lok- 
ið stjórnmálaferli Vilhjálms, en 
hvergi nærri námsferli hans, góðu 
heilli. 

Haustið 1902 hóf hann nám á Rík- 
isháskófanum í Iowa (University of 
Iowa), og lauk prófum þar í fjögurra 
ára námsgreinum á svo stuttum 
tíma, að hann brautskráðist þaðan 
vorið 1903. Var þar um einstætt 
námsafrek að ræða. 

Fyrir aðstoð þeirra Dr. Samuel 
Eliot og Rev. W. W. Fenn, leiðtoga 
Únítara kirkjunnar, sem kynnzt 
höfðu Vilhjálmi nokkrum árum 
áður og litizt vel á hann, hlaut hann 
nú námstyrk til frekara náms í Guð- 
fræðideild Harvard-háskóla, þar sem 
Dr. Fenn var prófessor í guðfræði, 
en með þeim skilningi, að hann 
mætti breyta til um námsefni, ef 
til kæmi, þar sem hann taldi lítil 
líkindi á því, að hann gerðist nokk- 
urn tíma prestur. Kom það einnig í 



10 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


ljós, áður langt leið á daginn, að hug- 
ur hans hneigðist í aðra átt. Haustið 
1904 hvarf hann frá guðfræðinám- 
inu, en innritaðist í mannfræðideild 
háskólans, enda hafði hann nú á- 
kveðið að verða mannfræðingur. 
Lauk hann meistaraprófi í þeim 
fræðum á Harvard-háskóla 1906. 

Um afstöðu Vilhjálms til trúmál- 
anna skal því bætt við, að hann var 
alla ævi maður frjálslyndur í þeim 
efnum, átti jafnan hinn opna hug 
sannleiksleitandans á þeim sviðum 
sem öðrum. Á seinni árum varð 
hann félagsmaður í Leikmannafélagi 
Únítara (Unitarian Laymen’s 
League) og í ráðgefandi nefnd þess, 
og einnig í kirkjulegum félagskap 
Únitara (Unitarian Fellowship) í 
Hanover. Var hans einnig mjög vel 
og sérstaklega hlýlega getið í nóv- 
ember (1962) hefti málgagns Únítara 
Universalista, Register-Leader, og 
áður í styttra máli í októberhefti 
fréttabréfs þeirra (In Brief). 

Eins og fyrr getur, hneigðist hug- 
ur Vilhjálms fyrst að skáldskap, og 
birti hann á háskólaárum sínum í 
Grand Forks allmörg kvæði (vitan- 
lega á ensku) í mánaðarriti háskóla- 
stúdenta. Hefi ég nýlega athugað 
þessi kvæði hans, og hefi í huga að 
rita um þau ítarlegar einhverntíma, 
en þau eru ljóðræn, með undiröldu 
djúprar íhygli, og bera því vitni, 
að hann var stórum meir en venju- 
legum gáfum gæddur á því sviði. 
Einu af þessum kvæðum hans, 
„Heimspeki tvítugs manns" (Phil- 
osophy of a Man of Twenty) sneri 
dr. Sigurður Júlíus Jóhannesson á 
íslenzku fyrir allmörgum árum síð- 
an, og kom þýðing hans fyrst í vest- 
ur-íslenzku vikublöðunum, en síðar 


í grein dr. Sigurðar „Framtíðarbók- 
menntir íslendinga í Vesturheimi“ 
hér í ritinu (1951); er þýðing hans 
tekin upp sem sýnishorn ljóðagerðar 
Vilhjálms, og er á þessa leið: 

Á sál mína leitar kennd í kvöld 
sem kærleikur skaparans 
í öndverðu gaf sem leiðarljós 
í lífi hvers óbreytts manns: 

Því ástin er lögmál — alheimsmál; 
hver einasta sál það kann; 
hún veitir því ytra veg og skraut 
og vermir hinn innra mann. 

Það stórt er að vinna sigursveig, 
í sögunni dýrð og hrós, 
í frægðarverkum og skörungsskap 
að skína sem fagurt ljós. 

En öll þau verðlaun, sem veröld á 
frá valdhafa nokkurs lands, 
ég fyrirlít — kýs mér konuást 
í kóngsríki óbreytts manns. 

Þó glaumurinn nafn mitt hefji hátt, 
sú hæð er mér engin þægð; 
því konunnar ást, sem óð minn söng, 
skal aldreigi mæld við frægð. 

Og engin virðing, sem veröld á 
frá valdhafa nokkurs lands, 
má komast til jafns við konuást. 
í kjörum og líðan manns. 

En bregðist himnesk og heilög ást, 
og hlotnist ei þér né mér, 
þá dyljum sorgir og dáið líf 
með drengskap við hvað sem er. 

Því þeir, sem fórnstalla byggðu bezt, 
og brautsmiðir sérhvers lands 
eru ,kappar, sem hlutu' ei konuást 
né kóngsríki óbreytts manns. 

í þessu sambandi má einnig minna 
á það, að á háskólaárum sínum í 
Harvard (1904) birti Vilhjálmur 



SKÁLD ATHAFNANNA 


11 


tvær athyglisverðar ritgerðir um 
hinar nýrri íslenzkar bókmenntir í 
mikilsmetnu og kunnu amerísku 
bókmenntariti, Poet Lore í Boston, 
ásamt allmörgum þýðingum sínum á 
íslenzkum kvæðum. Nokkrar þeirra 
þýðinga, að fengnu leyfi þýðandans, 
tók ég upp í þýðingasafn mitt Ice- 
landic Lyrics (1930), meðal þeirra 
hina snjöllu þýðingu hans á kvæði 
Bjarna Thorarensens „Veturinn“, 
sem einnig er í þýðingasafni mínu 
Icelandic Poems and Slories (1943)... 

Annars voru í Vilhjálmi mörg 
veðrin á þessum árum, og verður því 
eigi betur lýst en í orðum sjálfs 
hans úr inngangskaflanum að Veiði- 
menn á hjara heims: 

„Á þessum námsárum mínum 
breytti ég oft um stefnu. Skáldaórar 
mínir voru það lengi við lýði, að ég 
hafði kynnt mér nærri öll ensk ljóð- 
skáld og hin helztu tveggja eða 
þriggja annarra mála. Ég samdi 
einnig nokkur ljóð, er birt voru í 
tímaritum skólanna. Það má segja, 
að þetta væri ekki hinn hentugasti 
undirbúningur undir það lífsstarf 
að veiða hvítabirni og rannsaka ís- 
hafslönd. Ég er þó ekki viss um 
nema svo hafi verið. Landkönnuður- 
inn er skáld alhafnanna (leturbr. 
greinarhöf.), og mikið skáld í sama 
hlutfalli sem hann er mikill land- 
könnuður. Hann þarf að vera ríkur 
að hugsjónum ekki síður en að hafa 
afl til að berjast móti 1 stórhríðum. 

Nálægt miðri skólaveru minni fór 
mér að verða það ljóst, að ljóðagerð 
er ekki aðeins til í orðum, heldur 
ein-nig í at’höfnum. Ferð Magellans 
ér jafnstórfenglegt hugsjónaverk 
eins og nokkurt af leikritum Shake- 


spears. Lög náttúrunnar eru skáld- 
verk, sem ekki eyðast. 

Þessar hugsjónir gripu mig svo, 
að ég ákvað að gefa mig heldur að 
vísindum en skáldskap. 

Ég valdi mér til náms þau vísindi, 
er fást við lífið á jörðinni. Nú urðu 
Keats og Shelley að víkja fyrir 
Darwin og Spencer. Mig dreymdi 
um það að finna einhver ný lögmál 
lífsins, sambærileg við framþróun- 
arkenninguna. Loks takmarkaði ég 
nám mitt við mannfræðina — þau 
vísindi, sem fást við manninn og 
starf hans, en beina þó sérstaklega 
athygli sinni að því, sem hugsunar- 
lausir menn kalla menningarsnautt 
fólk eða villimenn." 

Segir Vilhjálmur ennfremur frá 
því, að hann hafi nú um tveggja ára 
skeið lesið af kappi bækur um Af- 
ríku til þess „að fást við raunhæf 
rannsóknarstörf í hitabeltislöndum“ 
þeirrar álfu. En örlögin höfðu ætlað 
honum annað hlutskipti. Rannsókn- 
arferðir hans áttu að liggja norður 
í heimskautslönd en ekki suður á 
hitabeltissvæði á meginlandi Afríku, 
eins og fljótlega kom í ljós. Þess 
var sem sé ekki langt að bíða, að 
hann varð skáld alhafnanna í svo 
ríkum mæli og áhrifamiklum, að fáir 
einir komast þar til samjafnaðar. 
Verður nú saga rannsóknaferða hans 
rakin í megindráttum, en mjög 
stiklað á stóru, rúmsins vegna. 

III. 

Áður en hann hóf víðtækar ferðir 
sínar og rannsóknir á norðurvegum, 
fór Vilhjálmur tvær ferðir til ís- 
lands, fyrri ferðina sumarið 1904, og 
dvaldist þá 6—7 vikur í Reykjavík, 



12 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


lengstum á Landsbókasafninu, þar 
sem hann kynnti sér bækur og hand- 
rit. Um haustið hélt hann áfram 
námi í Harvard-háskóla, hafði nú 
snúið baki við guðfræðinni en helg- 
aði sig allan mannfræðinni, sem nú 
hafði tekið huga hans föstum tökum. 
Hann hlaut námsstyrk frá Peabody- 
safninu, en auk þess vann hann fyrir 
sér sem fréttaritari Bosion Trans- 
cripi. 

Næsta sumar (1905) fór hann aðra 
ferð sína til íslands, að þessu sinni 
í vísindalegum erindum. Var ferð 
þessi að nokkru leyti farin á veg- 
um Peabody-safnsins, en tveir skóla- 
bræður hans, John Hastings og 
Louis de Milhau, sem voru með í 
ferðinni, stóðu einnig fjárhagslega 
að henni. Dvöldu þeir félagar nærri 
þrjá mánuði á Islandi og ferðuðust 
víða um landið. „í þeirri ferð fór 
Vilhjálmur meðal annars út í Haf- 
fjarðarey, að ráðum séra Einars 
Friðgeirssonar á Borg, til þess að 
skoða gamla kirkjugarðinn þar, sem 
sjór var þá að brjóta, svo að manns- 
bein lágu þar sem hráviði. Þaðan 
höfðu þeir með sér 86 hauskúpur og 
nokkuð af beinum, en fundu enga 
beinagrind heila. Þetta beinasafn 
var síðan sent til Harvard-háskóla og 
síðar varðveitt við Peabody-safnið. 
Varð það frægt fyrir það, að ekki 
fannst ein einasta skemmd tönn í 
hauskúpum þessum öllum. Sýnir 
það, að tannskemmdir hafa verið ó- 
þekkt fyrirbrigði á íslandi allt fram 
til siðaskipta.“ (Úr æviminningu 
Vilhjálms í Morgunblaðinu 28. ágúst 
1962). 

í sambandi við frásögn sína um 
umrædda íslandsferð þeirra félaga 
í bók sinni um Vilhjálm Siefánsson: 


Prophet of ihe Norih (1941), segir 
Earl Parker Hanson, höfundur henn- 
ar, að til þeirrar staðreyndar, að 
engar skemmdar tennur hafi fund- 
izt í hauskúpunum í Haffjarðarey, 
megi, ef til vill, rekja uppruna ævi- 
langs áhuga Vilhjálms á mataræði 
og sambandi mataræðis og heilsu- 
fars, en á því sviði gerði hann s'íðar 
mjög merkilegar rannsóknir og rit- 
aði merkisrit um þau efni. 

Segja má, að þessar ferðir Vil- 
hjálms til ættlands síns hafi verið 
forspil að víðtækum rannsóknar- 
ferðum hans á Norðurslóðum. Og 
það var einmitt grein, sem Vilhjálm- 
ur hafði skrifað um fund Grænlands 
og landnám íslendinga þar til forna 
í ameríska tímaritið American 
Anihropologist, er varð til þess, að 
honum bauðst þátttaka í íshafsleið- 
angri undir forystu bandaríska vís- 
indamannsins Ernest de Koven Lef- 
fingwell og Danans Einars Mikkel- 
sen, og var förinni heitið til Vikt- 
oríueyjar við austurströnd Kanada 
til þess að rannsaka vísindalega eðli 
og lífsháttu óþekktra Eskimóa á 
þeim slóðum. Tók Vilhjálmur þessu 
boði, en hvarf frá Afríkuferð sinni. 
Var hér um hina örlagaríkustu á- 
kvörðun að ræða, er gjörbreytti 
framtíðarstarfi hans og æviferli. 

Var það snemma vors árið 1906, 
að hann lagði upp í þennan fyrsta 
leiðangur sinn á Norðurslóðir, og 
var það hugmyndin, að hann og 
félagar hans mættust á Herschel- 
eyju, en svo fóru leikar, að skip 
félaga Vilhjálms náði þangað eigi 
áður en vetur gekk í garð. Einn og 
nærri févana var hann nú strand- 
aður norður þar. Vafalaust hefði 
hann getað leitað á náðir Lögreglu- 



SKÁLD ATHAFNANNA 


13 


liðs Norðvesturlandsins um vetrar- 
dvöl, en hann hafði lagt í þessa 
norðurför til þess sem mannfræð- 
ingur að rannsaka líf og hætti Eski- 
móanna á þessum slóðum, og nú 
ákvað hann „að dveljast meðal Eski- 
móa sem einn af þeim, til þess að 
læra mál Iþeirra og siði og kynnast 
þeim eins vel og auðið væri.“ Með 
þessari djörfu ákvörðun steig hann 
það spor, sem gjörbreytti æviferli 
hans um ókomin ár, og varð um allt 
hið ávaxtaríkasta í framtíðarstarfi 
hans. Hann dvaldi nú mánuðum 
saman meðal Eskimóa, lærði tungu 
þeirra og lifði lífi þeirra. Varð hon- 
um þessi vetrardvöl (1906—1907) í 
hópi þeirra um allt hin lærdómsrík- 
asta, í rauninni ómetanlegur skóli 
fyrir seinni ferðir hans og rannsókn- 
ir í heimskautalöndunum, en frá því 
árið 1906 og fram til ársins 1918 
dvaldi hann hvorki meira né minna 
en 10 vetur og 13 sumur norðan 
heimskautsbaugs, lengur en nokkur 
annar landkönnuður í þeim hluta 
heimsins. 

í næsta leiðangur sinn á Norður- 
slóðir fór Vilhjálmur 1908, ásamt 
með kanadíska náttúrufræðingnum 
dr. Rudolph M. Anderson, gömlum 
skólabróður sínum frá Iowa-háskóla. 
Var ferðin farin til rannsókna norð- 
ur í heimskautslönd Kanada, en var 
kostuð af Ameríska náttúrufræði- 
safninu (The American Museum of 
Natural History). Voru þeir félagar 
fjögur ár í ferðinni. Dvaldi Vil- 
hjálmur langvistum meðal Eskimóa 
og kynntist enn betur en áður lífi 
þeirra og háttum. Annars fóru þeir 
félagar víða um á þessum árum, 
könnuðu óþekkt landsvæði og 
kynntust Eskimóum, sem enn voru 
á steinaldar stigi. 


í þessum leiðangri fann Vilhjálm- 
ur norður á Viktoríueyju menn af 
kynstofni Eir-Eskimóa (þeir nefnast 
svo, af því þeir nota eir í verkfæri 
sín), sem voru miklu ljósari að hör- 
undslit heldur en aðrir Eskimóar, 
og að ýmsu leyti frábrugðnir þeim 
um lifnaðarhætti. 

Vilhjálmur hafði, eins og þegar er 
gefið í skyn, frá því á skólaárum 
sínum kynnt sér gaumgæfilega 
heimildir og frásagnir um landnám 
íslendinga á Grænlandi og um Vín- 
landsfund og ferðir þeirra, og hafði 
mikið um það hugsað, hver orðið 
hefðu endalok Islendinga á Græn- 
landi. Kom honum nú í hug, að hér 
kynni að vera fundin lausn þeirrar 
torráðnu gátu, að menn úr íslenzku 
byggðunum í Grænlandi kynnu að 
hafa flutzt vestur á bóginn, bland- 
azt þar Eskimóum, og væru þessir 
„björtu“ (hvítu) Eskimóar afkom- 
endur þeirra. Fyrstu kynnum sínum 
af þessum frumstæða kynstofni lýsir 
Vilhjálmur á þessa leið í bók sinni 
Meðal Eskimóa (þýðing Ársæls 
Árnasonar): 

„Með því að komast til þessa 
fólks, hafði ég náð því marki, sem 
ég hafði þráð heitast í lífi mínu og 
barizt fyrir árum saman. Og minn- 
ingin um fyrsta daginn meðal þess 
er mér ljúfari en nokkuð annað og 
mun ég minnast hans með fögnuði 
meðan ég lifi. Þetta voru ekki skáld- 
legir draumórar, heldur veruleikinn 
sjálfur. Við höfðum horfið, vakandi 
og með fulla skynjun, frá tuttugustu 
öldinni og inn í frumöldina. Milli 
menningar þessara Eskimóa og New 
York-búa var að minnsta kosti tíu 
þúsund ára millibil, þó að hvorir- 
tveggja ættu heima á sama megin- 
landinu. Hér voru ekki leifar frá 



14 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


steinöldinni, heldur steinöldin sjálf. 
Hér voru steinaldarmenn með sömu 
verkfæri, sömu hugsanir, sömu 
framkomu og forfeður vorir endur 
fyrir löngu. Hér iþurfti ég ekki að 
vera með neinar getgátur, heldur 
aðeins að nota sjón mína og heyrn. 
Fólkið var hið alúðlegasta, bæði 
menn og konur, tók okkur opnum 
örmum, bauð okkur inn í híbýli sín 
og talaði við okkur. 

Málið var ekki frábrugðnara máli 
Mackenzie-Eskimóa en svo, að við 
skildum strax hverir aðra og töluð- 
um saman fullum fetum. Það mun 
sjaldan hafa borið við í sögunni, að 
fyrsti hvíti maðurinn, sem kemur 
til frumstæðs fólks, talar við það á 
móðurmáli þess. Því var þessi við- 
burður alveg sérstakur fyrir mig. 
Við gátum strax farið að ræða um 
sameiginleg áhugamál og áður en 
langt um leið var ég orðinn sem einn 
af þeim.“ 

Vilhjálmur heldur áfram frásögn 
sinni, og kemur nú að þeirri hlið 
málsins, sem snýr að okkur íslend- 
ingum: 

„Síðustu ár höfðu verið erfiðir 
tímar hjá þessum kynflokki. Áður 
fyrri hafði mikið verið dansað hjá 
þeim og áttu þeir margar trumbur. 
Nú var ekki til nema ein trumba. 
Glaðasólskin var og hlýtt veður, og 
meðan verið var að koma upp hús- 
inu (danshúsinu), hljóp einn þeirra 
heim eftir trumbunni. Þá hófst 
skemmtunin og söng ung stúlka fyr- 
ir okkur og var trumban knúð undir 
söng hennar. Nokkuð var þetta með 
öðrum hætti en hjá hinum vestlæg- 
ari Eskimóum. Söngljóðin voru mis- 
jöfn, en hún fór mjög vel með þau. 
Eitt þeirra virtist mér að kveðandi 


líkjast norrænu fornskáldakvæði. 
Sjálf var stúlkan nokkuð ljós yfirlit- 
um, af Eskimóa að vera, með langa 
og granna fingur, sem annars er ekki 
að finna nema hjá Alaska-kynblend- 
ingum. Hér datt mér allt í einu í 
hug norrænu landnemarnir á Græn- 
landi, og kem ég að því efni seinna.“ 

Tilgáta Vilhjálms um uppruna 
þessara „hvítu“ Eskimóa, vakti, að 
vonum, á sínum tíma geysimikla 
athygli og jafnframt deildir meðal 
vísindamanna, en hugkvæmni lýsir 
tilgáta þessi, hvað sem öðru líður, 
og Vilhjálmur rökstuddi hana ítar- 
lega í ritum sínum. 

Hún varð Guttormi skáldi Gutt- 
ormssyni tilefni gamanljóðsins 
„Hvítir Eskimóar“, sem að vísu er 
aðeins tvö vísuorð, en smellin og 
snjöll: 

Eftir Vilhjálms utanför til Eskimóa 
hvítu fólki fór að snjóa. 

Fyrir nokkrum árum urðum við 
Vilhjálmur samferða á járnbrautar- 
lest frá Fargo til Grand Forks í N. 
Dakota. Bar margt á góma, og meðal 
annars bárust „hvítu“ Eskimóarnir 
í tal. Minnti ég Vilhjálm á ofan- 
nefndar ljóðlínur Guttorms og fór 
með þær. Hafði Vilhjálmur mjög 
gaman af þeim og bað mig að senda 
sér þær, og gerði ég það í bréfi 
stuttu síðar. Um hitt þarf ekki að 
fjölyrða, að Guttormur skáld kann 
manna bezt að meta hin miklu afrek 
Vilhjálms, og vel er Nýja-ísland 
sæmt af þeim sonum sínum, skáld- 
bóndanum víðkunna og stórbrotna 
á Víðivöllum við íslendingafljót og 
landkönnuðinum mikilhæfa og 
heimsfræga, Vilhjálmi frá Hulduár- 
hvammi í Árnesbyggð. 



SKÁLD ATHAFNANNA 


15 


Þessi leiðangur þeirra Vilhjálms 
og Andersons varð víðfrægur, og 
hinn merkilegasti fyrir margra hluta 
sakir, enda kvað forstöðumaður 
Ameríska Náttúrufræðisafnsins, dr. 
Henry Fairfield Osborn, svo sterkt 
að orði um hann, að enginn leið- 
angur, sem safnið hefði staðið að, 
hefði borið jafn giftusamlegan ár- 
angur. (Sjá formála hans að þýðingu 
Ársæls Árnasonar af bók Vilhjálms 
Meðal Eskimóa, 1938). 

Fjarri fór þó, að þar með væri 
lokið sögulegum og ávaxtaríkum 
rannsóknarferðum Vilhjálms í 
heimskautslöndunum. Sumarið 1913 
lagði hann, á vegum Kanadastjórn- 
ar, upp í leiðangur, sem hafði með 
höndum um fjögurra ára skeið fjöl- 
þættar vísindalegar rannsóknir í 
norðurhéruðum Kanada og Alaska. 
Rannsökuðu þeir Vilhjálmur og fé- 
lagar hans ókunn landsvæði, mældu 
hafdjúpin og fundu ný lönd. Meðal 
annars ferðaðist hann í þeirri ferð 
langar leiðir á rekís, og var þar um 
algera nýlundu að ræða. Margvís- 
legir erfiðleikar og miklar hættur 
urðu, að vonum, á vegi þeirra félaga, 
og þar við bættist, að sumir ferða- 
félagar Vilhjálms brugðust trausti 
hans, óhlýðnuðust með öllu boðum 
hans sem foringja fararinnar og risu 
upp gegn honum. Verður sú saga 
ekki rakin hér, en hana geta menn 
lesið í ferðabókum Vilhjálms. 

Hvað sem því líður, þá var rann- 
sóknarferð þessi, frá vísindalegu 
sjónarmiði, hin árangursríkasta á 
mörgum sviðum, og markaði í raun- 
inni tímamót í rannsóknum heim- 
skautslandanna, þar sem Vilhjálmur 
hafði nú svo áþreifanlega sýnt í 
verki og sannað með langri eigin 


reynd þá kenningu sína, að hvítir 
menn gætu lifað í heimskautslönd- 
unum við sömu kjör og íbúar þeirra, 
ef hinir fyrrnefndu semdu sig að 
háttum hinna síðarnefndu. En ein- 
mitt í þessari kenningu var fólginn 
hinn sérstæði og mikilvægi skerfur 
Vilhjálms til landkönnunarferða og 
rannsókna á Norðurslóðum. 

Að loknum þessum leiðangri Vil- 
hjálms sæmdi ameríska Landfræði- 
félagið (The National Geographic 
Society) hann mesta virðingarmerki 
sínu, Hubbard gullmedalíunni svo- 
nefndu, og höfðu þeir heimskauta- 
faramir Peary og Amundsen einir 
hlotið hana á undan honum. í veizlu, 
sem félagið hélt Vilhjálmi til heið- 
urs, þegar honum var afhent heið- 
ursmerkið, fluttu tveir frægustu 
norðurfarar Bandaríkjanna, þeir 
Peary admirall og Greely herforingi 
ræðu, og fóru um afrek Vilhjálms 
hinum mestu lofsyrðum. Komst 
Peary, meðal annars, svo að orði 
um Vilhjálm: 

„Ég ætla ekki að gefa hér neitt 
yfirlit um starf hans. Það mun hann 
gera sjálfur. En ég leyfi mér aðeins 
að geta þess, að hann hefir bætt 
meira en 350,000 ferkílómetrum við 
landabréfin á þessum svæðum — 
meira en nokkur einn maður annar 
um mörg herrans ár hefir gert. Hann 
hefir mælt strandlengju þriggja 
eyja, sem voru algerlega óþekktar 
áður, og athuganir hans á öðrum 
svæðum, svo sem að hafa staðfest 
legu landgrunnsins, fyllt upp í ó- 
þekktar eyður í eyjahafinu og það 
sem honum hefir áunnizt með að 
auka þekkingu okkar á þessum 
svæðum, er í rauninni ekki hægt að 
meta að verðleikum." 




16 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Ennfremur fórust Peary þannig 
orð: „Afrek Vilhjálms eru í því fal- 
in, að hann hefir lært það, hvernig 
ætti að haga sér á íshafs-svæðunum 
og notfært sér þekkingu sína stig af 
stigi. Hann hefir reynt og prófað 
þangað til hann vissi, hvernig fara 
átti að við hvert viðfangsefni sem 
var á íshafssvæðunum. Starfsað- 
ferð hans var sú að nota heila og 
gáfur, þol og viljaþrek hvítra manna 
og auka þar við veiðilist, eða, ef svo 
mætti að orði komast, heimskauts- 
list Eskimóa — að komast á það lag 
að lifa af því, er svæði þau, sem 
hann fór um, höfðu að bjóða, að geta 
notfært sér hvaðeina það, sem hægt 
var að afla sér innan um ísauðnir 
og fannkyngi — og jafnframt að 
framkvæma þau rannsóknarstörf, er 
hann ætlaði sér.“ 

Hér er ágætlega lýst grundvall- 
andi kenningum Vilhjálms og 
starfsaðferðum hans á Norðurslóð- 
um, og hér kemur einnig fram það 
meginatriði í landkönnunarferðum 
hans, að hann beitti alltaf vísinda- 
legum aðferðum í þeim ferðum sín- 
um. Enda er það haft eftir honum, 
að þegar hann var að því spurður, 
og það kom oft fyrir, hvers vegna 
hann hefði ekki farið alla leið til 
Norðurheimskautsins, þá hafi hann 
svarað: „Ég er vísindamaður en 
ekki ferðamaður.“ 

Þar sem sögulegur umræddur leið- 
angur Vilhjálms var farinn á vegum 
Kanadastjórnar, fer vel á því að 
minna á eftirfarandi ummæli Sir 
Roberts Laird Borden, þáverandi 
forsætisráðherra Kanada: 

„Sá hefir orðið árangur leiðang- 
ursins meðal annars, að við Kanada 
hefir verið bætt landsvæðum svo 


þúsundum ferkílómetra skiftir, mik- 
ið og stórmerkilegt efni fyrir vís- 
indin hefir verið unnið, víðáttu- 
mikil, óþekkt svæði hafa verið rann- 
sökuð og mörgum villukenningum 
verið eytt viðvíkjandi landsháttum 
í norðurvegi." (Ofangreindar tilvitn- 
anir eru teknar úr inngangsköflun- 
um í þýðingu Ársæls Arnasonar að 
fyrsta bindi rits Vilhjálms Heim- 
skauislöndin unaðslegu (The 
Friendly Arciic), 1938). 

Á víðtækum ferðum sínum og í 
hinni löngu dvöl norður í heim- 
skautslöndunum komst Vilhjálmur 
oft í krappan dans, og var marg- 
sinnis talinn af. Sem betur fór, 
komst hann þó jafnan heill á húfi úr 
þeim heljargreipum. 

IV. 

Vilhjálmur hætti rannsóknarferð- 
um sínum á norðurvegum árið 1918, 
þegar hann var innan við fertugt, 
og helgaði síðan fágæta starfskrafta 
sína, í ræðu og riti, þeirri þörfu við- 
leitni að fræða umheiminn um heim- 
skautslöndin, hina miklu möguleika 
þeirra og þær orku- og auðlindir, 
sem þau búa yfir. Sú bók hans um 
það efni, sem vakið mun hafa mesta 
athygli, var The Friendly Arciic 
(Heimskautslöndin unaðslegu), er 
fyrr var nefnd. Útkoma þeirrar bók- 
ar á enskunni (1921) vakti jafnframt 
miklar deilur, því að hinar nýju 
kenningar Vilhjálms um heim- 
skautslöndin, sem hann vegsamaði í 
þessari bók sinni og öðrum ritum og 
ræðum, brutu algerlega í bág við 
hefðbundnar skoðanir og rótgróna 
hleypidóma í þeim efnum, og varð 
hann því fyrir h'örðum árásum af 
hálfu fylgjenda þeirra skoðana. 



SKÁLD ATHAFNANNA 


17 


„Aðal umræðuefni hans“, eins og 
stórblaðið New York Times sagði í 
hinni ítarlegu og merkilegu ævi- 
minningu sinni um Vilhjálm (27. 
ágúst 1962), „voru þau, að Norður- 
heimskautsl'öndin væru ekki ægi- 
legur illvættur, eins og þeim hafði 
verið lýst af öðrum, heldur vina- 
legir og byggilegir staðir, með 
geysilegum ótæmandi auðlindum, 
og að þau yrðu í framtíðinni kross- 
götur í ferðum umhverfis jörðina 
(global crossroads).“ 

Framan nefndar kenningar Vil- 
hjálms um heimskautslöndin voru 
þá einnig meginefnið í mörgum bók- 
um hans, ritgerðum hans, ræðum og 
fyrirlestrum svo þúsundum skipti, 
en hann var bráðsnjall ræðumaður, 
sem tók lesendur sína föstum tökum, 
enda hafði hann þegar á háskólaár- 
um sínum í Grand Forks getið sér 
mikið orð fyrir ræðumennsku og 
rökfimi. 

Réttilega hefir Vilhjálmur einnig 
verið nefndur „Spámaður Norðurs- 
ins“. Spádómar hans í hinni frægu 
bók hans The Northward Course of 
Empire (í norðurveg), sem út kom 
1922, hafa þegar rætzt í ríkum mæli. 
Hann vakti manna fyrstur athygli á 
auðlindum og framtíðarmöguleikum 
kanadíska heimskautslandsins. Flug- 
ferðirnar yfir Norðurheimskautið, 
sem hann spáði fyrir mörgum árum, 
að koma myndu, eru nú orðnar dag- 
legur viðburður. Sama máli gegnir 
um sþádóm hans um siglingu kaf- 
báta undir heimskautsísnum. Hann 
opnaði heiminum ný lönd á norður- 
vegum, já, nýja framtíðarveröld á 
þeim slóðum. Því segir Þorsteinn Þ. 
Þorsteinsson réttilega í fyrrnefndu 
kvæði sínu um Vilhjálm: 


Úr norðursins leiftrandi ljóma 
þú lýsigull þekkingar grófst. 

Með mannkynsins merkustu sonum 
þú menningarvísindin hófst. 

Sem skammdegið norðurljós lýsa, 
þú lýsir upp eyðurnar þær, 
sem þjóðimar þekkja á morgun, 
en þekkti ei heimur í gær. 

Vegna hinnar löngu reynslu Vil- 
hjálms í norðurferðum og víðtækar 
séiþekkingar hans á heimskauts- 
löndunum, var áratugum saman til 
hans leitað um fræðslu og holl ráð í 
þeim efnum bæði af hálfu opinberra 
aðila í Bandaríkjunum og flugfélaga. 
Rússar urðu þó enn fyrri til þess að 
notfæra sér kenningar hans um 
heimskautslöndin sér til mikillar 
gagnsemdar. 

Vilhjálmi Stefánssyni var íslenzk 
bókhneigð í blóð borin, og sjálfur 
var hann óvenjulega snjall rithöf- 
undur. Dr. Isiah Bowman, fram- 
kvæmdastjóri ameríska Landfræði- 
félagsins, hefir lýst málfari hans og 
stíl með þessum orðum: „Stefánsson 
gerir hvaða sögu sem er hrífandi, 
hvort sem hann segir hana munn- 
lega eða færir í letur. Eðlisávísun 
hans gerir honum iþetta létt, því að 
hann er af íslenzkum þjóðstofni." 
(„Vilhjálmur Stefánsson", Árbók 
Háskóla íslands, 1929, 1930). 

Hann var að sama skapi mikilvirk- 
ur rithöfundur. Eftir hann liggja 24 
bækur og yfir 400 ritgerðir. Auk 
bóka hans, sem þegar hafa verið 
nefndar, má draga athygii að þess- 
um: My Life wiih the Eskimo (Með- 
al Eskimóa, 1913), stytt útgáfa 1927, 
Unsolved Mysteries of the Arctic 
(Torráðnar gátur úr Norðurvegi, 
1938), Ultima Thule (1940), Green- 
land (Grænland, 1942) og North- 




18 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


wesi io Forlune (Hamingjuleit í 
norðvesturátt, 1958), auk annarra, 
sem síðar verða taldar. En allar eru 
bækur hans gagnfróðlegar, efni 
þeirra löngum eggjandi til umhugs- 
unar, og ritsnilldin söm við sig. 

í norðurferðum sínum sýndi Vil- 
hjálmur fram á það, að hægt væri 
að lifa góðu lífi og heilsusamlegu á 
kjöti einu saman, og þegar efasemd- 
ir komu fram um sannleiksgildi 
þeirra kenninga hans, sannaði hann 
þær, eftir að heim kom úr norður- 
ferðunum, undir eftirliti lækna- 
deildar Cornell-háskóla og Russel- 
stofnunarinnar. Hann skrifaði einnig 
merkar bækur um næringarfræði — 
mataræði' — og má í því sambandi 
sérstaklega nefna bók hans Nol by 
Bread Alone (Ekki á einu saman 
brauði, 1946), aukin og endurskoðuð 
útgáfa 1956, enda var hann braut- 
ryðjandi á sviði næringarfræðinnar. 
Má ennfremur í því sambandi nefna 
aðra bók hans frá siíðustu árum: 
Cancer: disease of civilization?, 
1960, og eru niðurstöður hans þar 
sem endranær hinar athyglisverð- 
ustu. 

Vilhjálmur var sístarfandi og sí- 
ritandi, þótt kominn væri á níræð- 
isaldur, og rétt áður en hann lézt 
hafði hann lokið við frumritið af 
sjálfsævisögu sinni. Er ekki að efa, 
að hún verður skemmtilegt rit og 
fróðlegt að sama skapi, svo margt 
óvenjulegt og sögulegt hafði drifið 
á daga höfundarins, og hann, hins 
vegar, gæddur frábærum frásagnar- 
hæfileikum. 

Eitt af afrekum Vilhjálms var 
söfnun hins mikla bókasafns hans 
um heimskautslöndin, hið stærsta 
eða næst stærsta slíkt bókasafn í 


heiminiun, en í því eru nú yfir 26,000 
bindi, álíka mikill fjöldi bæklinga, 
auk handrita og annars efnis. 
Vann Vilhjálmur að bókasöfnun 
áratugum saman, og útheimti hún 
geysimikla vinnu, og fjárútlát að 
sama skapi. En þar er þá líka um að 
ræða ómetanlegan fjársjóð fyrir 
eftirtímann. Safnið, sem heitir, eins 
og vera ber, Stefansson Collection, 
er nú í eign Darmouth College í 
Hanover, New Hampshire, þar sem 
Vi'lhjálmur var búsettur hin síðari 
ár, eins og áður er getið. Safnvörður- 
inn er ekkja hans, frú Evelyn Stef- 
ánsson, og gæti það ekki verið í 
betri höndum. Hún er einnig rit- 
stjóri tímarits, sem safnið gefur út, 
Polar Notes, og fjallar, eins og nafn- 
ið gefur til kynna, um heimskauts- 
löndin og skyld efni. 

Vilhjálmur Stefánsson stóð djúp- 
um rótum í íslenzkri menningar- 
mold og var tengdur íslandi traust- 
um böndum, enda dró hann aldrei 
dul á það, að hann væri Islendingur 
að foreldri, ætt og uppruna. Hann 
hafði einnig mikinn áhuga á ís- 
lenzkum málefnum, og var á sínum 
tíma mikill hvatamaður þess, að 
flugferðir milli Norðurálfu og Vest- 
urheims lægju um Island. Kom 
hann til íslands árið 1936 í þeim 
erindum að semja við íslenzku rík- 
isstjórnina um flugferðir yfir hafið 
af hálfu bandaríska flugfélagsins 
Pan American Airways. Alls fór 
hann fjórar ferðir til íslands, sein- 
ast árið 1949, ásamt konu sinni, í 
boði íslenzku ríkisstjórnarinnar. 

Vikið hefir þegar verið að áhuga 
hans á íslenzkum bókmenntum. Auk 
þess ritaði hann margt um ísland, 
meðal þess hina merku bók sína 



SKÁLD ATHAFNANNA 


19 


Iceland: The Firsl American Re- 
public (1939), og vann með henni og 
öðrum ritum hans um það efni ágætt 
kynningarstarf í íslands þágu, því 
að það liggur í augum uppi, hve 
mikils virði það var ættlandi voru 
og þjóð að eiga slíkan formælanda 
og Vilhjálmur var á erlendum vett- 
vangi. Naut hann einnig að verðleik- 
um mikillar vinsælda og virðingar 
heima á ættjörðinni. Margar bækur 
hans, og sumar hinar merkustu, hafa 
og verið þýddar á íslenzku, og urðu 
þar víðlesnar sem annars staðar. 
Þessar eru helztar þeirra þýðinga: 
Ferðabækur Vilhjálms Stefánssonar, 
sem Arsæll Árnason þýddi og gaf út: 
Veiðimenn á hjara heims, 1937, Með- 
al Eskimóa, 1938, og Heimskauis- 
löndin unaðslegu, I-III, 1938—1939, 
er allar komu út í Reykjavík, og 
voru þær gerðar með sérstöku leyfi 
höfundar. Ennfremur þýddi Ársæll 
og gaf út í Reykjavík 1942 bók Vil- 
hjálms Ullima Thule. Torráðnar gát- 
ur úr norðurvegi. í tilefni útkomu 
þýðingarinnar skrifaði dr. Jón Dúa- 
son merkilega grein sína um Vil- 
hjálm í Eimreiðina, sem áður var 
vikið að. Áður, 1927—1928, hafði 
komið út á vegum Hins ísl. Þjóð- 
vinafélags þýðing eftir Baldur 
Sveinsson á riti Vilhjálms The 
Northward Course of Empire ( í 
norðurveg). Og þegar þetta er ritað, 
barst greinarhöfundi tilkynning um 
það í íslenzkum blöðum, að nýkom- 
in væri út í Reykjavík þýðing á 
bók eftir Vilhjálm undir heitinu 
Hetjuleiðir og landafundir, þýdd af 
Ársæli og Magnúsi Árnasonum, en 
það mun vera bók hans Greai Ad- 
veniures and Explorations, sem út 
kom á frummálinu 1947. 


Þótt Vilhjálmur yrði, eins og 
nægilega hefir sagt verið, að heyja 
harða baráttu fyrir skoðunum sín- 
um við rótgróna hleypidóma og van- 
þekkingu um heimskautslöndin, 
fél'lu honum, að verðleikum, í skaut 
margar og fágætar heiðurs viður- 
kenningar. Margir háskólar, meðal 
þeirra Ríkisháskólinn í Norður- 
Dakota, Fylkisháskólinn í Manitoba 
(Univ. of Manitoba) og Háskóli ís- 
lands sæmdu hann heiðursdoktors- 
nafnbótum, og fjöldi landfræðifélaga 
og annarra vísindafélaga kusu hann 
heiðursfélaga sinn eða heiðruðu 
hann með öðrum hætti. 

Dr. Vilhjálmur Stefánsson var 
heimsborgari í fyllstu og sönnustu 
merkingu þess orðs. Lýsti það sér í 
því, að bækur hans höfðu verið 
þýddar á ekki færri en tíu tungu- 
mál; ennfremur kom það fram í 
þeim víðfeðma mannúðaranda, sem 
svipmerkir rit hans, og þá ekki sízt 
vegna hinna ávaxtaríku rannsóknar- 
ferða hans og kenninga, sem náðu 
víðsvegar um lönd, og segja má, að 
snert hafi mannkynið í heild sinni. 
Eins og honum var lagið, hitti 
Stephan G. Stephansson afburðavel 
í mark í kvæði sínu til Vilhjálms, 
ortu 1925: 

Víkkað hefir þú, Vilhjálmur, 

veröld manna, 

þú hefir hrímtröll hamið. 

Norður-norna 

næturgestur 

og vætta vetrarríkis. 

í frændsemi við firnindi 
og fjarlægð ertu — 
ert mögur Morgunlands 
og í ætt 

við yzta norðurs 
sex mánaða sólskin. 



20 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Vilhj'álmur hafði einnig um langt 
skeið verið maður heimsfrægur. 
Kom það ljóst á daginn við fráfall 
hans, hve frægð hans stóð víða og 
traustum fótum. Hin víðlesnustu 
blöð víðsvegar um Norður- og Vest- 
urálfuna fluttu lofsamlegar og ítar- 
legar æviminningar um hann og 
mikilvæg störf hans, og mörg þeirra 
einnig ritstjórnargreinar um hann. 
Vísindamenn og vísindafélög út um 
allan heim vottuðu honum virðingu 
sína og þökk, meðal annars í Sovíet- 
ríkjunum, þar sem bækur hans voru 
mjög útbreiíddar og hann naut mik- 
ils álits. Framkvæmdastjóri Hins 
konunglega brezka landfræðifélags 
í Lundúnum (The Royal British 
Geographical Society), dr. Laurence 
P. Kirwan, er var Vilhjálmi per- 
sónulega kunnugur, taldi hann um 
allt jafnoka norska heimskauta- 
farans Fridtjofs Nansen og Banda- 
ríkjamannsins Peary. Eðlilega var 
Vilhjálms mjög víða getið í blöðum 
í Bandaríkjunum og Kanada, bæði í 
æviminningum og ritstjórnargrein- 
um. 

Heima á íslandi vakti andlát dr. 
Vilhjálms Stefánssonar eðlilega 
mjög mikla athygli; öll dagblöðin í 
Reykjavík birtu langar greinar um 
hann, sem fóru um hann mörgum og 
verðskulduðum lofsyrðum. En hug- 
ur íslenzku þjóðarinnar til Vil- 
hjálms, aðdáun hennar á afrekum 
hans og þakklæti fyrir það, hve 
mikið hann hafði aukið á hróður 
hennar út um lönd, ætla ég, að komi 
ágætlega fram í snjöllu kvæði, „Vil- 


hjálmur Stefánsson, norðurfari“, 
sem Jakob Thorarensen, eitt af höf- 
uðskáldum íslenzkum, sem nú eru 
uppi, orti til Vilhjálms 1930, er það 
fréttist, að hans væri von til Íslands, 
sem varð þó eigi að því sinni, en 
þessi eru lokaerindi kvæ'ðisins: 

Byrgður nótt og snævi snivinn 
sneiðstu veröld rausnargjöf; 
bjartra töfra blysum hrifinn 
bléstu lífi í „dauðahöf“. 

Móti hverju grettu gini 
gekkst þú djarft og brostir við, 
gerðir þér að virktavini 
viðsjá flesta um norðursvið. 

Vart í spor Iþíns vaskleiks skefur, 
víðáttunnar hrausti þegn; 
storðir þínar stækkað hefur 
stormur hver, sem blés þér gegn. 
Eftir frera og öldurótið 
unna svali fylgir þér. 

Ísland iþekkir ættarmótið 
og að fullu helgar sér. 

(Heimildir: Við samningu þessar 
greinar hefi ég, auk rita þeirra, sem 
vitað er til, einkum stuðzt við bækur 
Vilhjálms sjálfs bæði á frummálinu 
(enskunni) og í íslenzkum þýðing- 
um, og sérstaklega haft mikið gagn 
af prýðilegri bók Earls P. Hanson: 
Stefansson Prophet of the North 
(1941), sem er hin öruggasta heimild 
eins langt og hún nær. Einnig ber að 
geta bókar Guðm. Finnbogasonar 
Vilhjálmur Siefánsson, Reykjavík, 
1927. — R. Beck). 



GÍSLI JÓNSSON: 


Hagalagðar 

Svipmyndir á ferð 

Fjöllin blá 

faldin hvítu á tindum, 
býli smá 

beltuð grænum rindum, 

líkt og útsaums broshýr blómarún 

blasa við hin iðjagrænu tún, 

út við strönd og upp að heiðarbrún 

öndhverf speglast þau í hafsins lindum. 

Dagur skín, 

dimm eru skörð í fjöllum, 

fossinn hvín 

fram af hamrastöllum. 

Ekkert heiðageimsins raskar ró, 
ráfar sauðkind ein um brúnan mó, 
seitlar lind úr mjúkri mosató, 
gullbrydd skýin svífa ofar öllum. 

Æskutíð 

ellin tíðum gleymir, 
hugarsmíð 

helgimynd þó geymir. 

Þar er ekkert utan moldarbarð, 
öreytt það sem fyrr þar var og varð, 
tálmynd fyllir týndra vona skarð. 

Svo fer þeim, er glæsta drauma dreymir. 



22 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


Bréfið 

Hún beið út við hliðið svo broshýr ung og fögur. 

Hún átti von á bréfi — 
á því var enginn efi — 
af fyrri daga fundum þó færu engar sögur. 

En pósturinn gekk framhjá. Það kemur kannske á morgun. 
Svo dagur leið af degi, 
að bréfið birtist eigi. 

Og vonin var að eina, sem hann eftir lét í borgun. 


Hugleiðing útaf Ijóðakveri 

Ég las í kyrþey ljóðin 
og lágstemmd fundust hljóðin, 
þó engin brek né bull. 

En bak við kerskibrosið 
samt blóma leit ég flosið 
og dýrra drauma gull. 

Á söngsins sumarheiðum, 
á söngsins undraleiðum 
eru aðeins tónar tólf. 

En ljóð á auð af orðum, 
sem engum markast skorðum, 
og hvorki á hvolf né gólf. 

Hreint ljóð er söngur sætur, 
í sefa er hlær og grætur, 
og gátur lífs fær greitt. 

Eins kviða hljóms er kvæði 
er krýnir hljómsvið bæði: 

Það alt er tvennt og eitt. 



HAGALAGÐAR 


23 


Eftir flóðið 

Ef Guð skyldi vera að gægjast 
um gluggann sinn niður á jörð, 
þá myndi hann sjá, að alt er eins 
og áður var fyrir Flóðið. 

Og honum mundi ekki hægjast 
að horfa á blóðstokkinn svörð. 

En úr því að flóðið varð ekki til neins, 
og enn er eins spillt í oss blóðið — 
til hvers er þá Guð að gægjast? 

Sjónhverfing 
Við segjum að sólin gangi 
til sængur, er dimmir af nótt, 
og þessvegna þurfi að vera 
alt þögult á jarðríki og hljótt. 

En sólin er sífelt á verði, 
hvort svartnætti er eða hregg. 

Það er jörðin, sem yptir öxlum 
og andlit snýr upp að vegg. 

Jó, hversvegna? 
f æsku söng ég sorgaróð, 
þótt sólin skini að morgni dags. 

En nú er æviharpan hljóð, 
og hvorki glatt né dapurt ljóð 
í huga leitar lags. 

Hví söng ég ekki um ást og vor 
og öll vor blómum stráðu spor, 
en geymdi elliárum það, 
sem endur fyrr um sorg ég kvað? 

— Ég vissi ei hvað var hvað. 



GUTTORMUR J. GUTTORMSSON: 


Sigurverkið 

(Sjónvarpsþáitur) 


Hvítt svefnherbergi — dyr til 
vinstri handar — gluggi til hægri. 
Á borði undir glugganum logar á 
kerti, þetta er um nótt. Úr, sem 
liggur á borðinu heyrist ganga. 
Fremst á leiksviðinu er rúm með 
hvítri ábreiðu — höfðalagið við 
vegginn til hægri. í rúminu liggur 
maður hreyfingarlaus og náfölur. 
AU langt hlé unz ljósið hoppar upp 
af kertinu og deyr. Dauf birta af 
tunglsljósi lýsir inn um gluggann. 
Eftir stutta stund þagnar úrið sem 
heyrzt hefur ganga. Löng og djúp 
þögn. 

Læknirinn og konan, bæði hvít- 
klædd, koma inn, hljóðlega — nema 
staðar hjá rúminu. 

Konan (litast um): Hví er svona 
dimmt? 

Læknirinn: Það hefur dáið á kert- 
inu. 

Konan: Eitthvað hefur gerzt. 

Læknirinn (bendir á manninn í 
rúminu): Sjáðu. 

Konan (óttaslegin); Er hann dá- 
iínn? 

Læknirinn: Ég veit ekki hvað ég 
á að segja um það. Menn byrja að 
deyja þegar þeir fæðast. Þeir deyja 
ekki allt í einu. 

Konan (rólegri): Er hann ennþá 
lifandi? 

Læknirinn: Hann mundi af flest- 


um talinn dauður. Læknar gera 
mjög lítið af því að lífga þá menn 
við, sem dauðir eru. 

Konan: Þeir geta ekki lífgað þá 
við sem sálin hefur yfirgefið. 

Læknirinn: Jú, með því móti að 
lofa sálinni að koma aftur í líkam- 
ann. Margar sálir, sem yfirgefa lík- 
amann, vilja ekki koma í hann aftur. 
En auðvitað — sál, sem hefur verið 
mjög hamingjusöm í líkamanum, 
kemur í hann aftur ef hún á kost á 
því og önnur sál verður ekki fyrri 
til að stökkva í hann. Læknar vita 
að það er ekki háskalaust að lífga þá 
sem dauðir eru. Þeim er vorkunn, 
þeir vilja ekki taka á sig ábyrgðina. 

Konan: Mundir þú viija endur- 
lífga líkama mannsins míns, ef ég 
tæ'ki á mig ábyrgðina? 

Læknirinn: Já. En þú gengur þess 
ekki dulin að það getur verið hættu- 
legt. Látum okkur sjá. Var þessi 
maður hamingjusamur í samfélagi 
við þig? 

Konan: Já, við vorum bæði ham- 
ingjusöm, þó hann væri sjúklingur. 
Hann var sá góði. 

Læknirinn: Gaf hann sér sjálfur 
nafnið sá góði? 

Konan: Nei. Ég. 

Læknirinn: Margir vondir eru með 
góðu nafni; margir góðir með vondu 
nafni. 



SIGURVERKIÐ 


25 


Konan: Fyrri maðurinn minn hét 
og var sá vondi. 

Læknirinn: Var fyrri maðurinn 
þinn, „sá vondi“, hamingjusamur í 
hjónabandrnu? 

Konan: Nei. 

Læknirinn: Að því er mikil bót — 
hann sækist þeim mun síður eftir að 
koma til baka. En af því seinni mað- 
urinn þinn var góður, getur kannske 
„sá vondi“ viljað komast í líkama 
hins góða sér til sáluhjálpar með það 
fyrir augum að byrja nýtt og betra 
iíf. 

Konan: Ég mundi ekki vilja fórna 
mér fyrir þá sáluhjálp. En sannar- 
lega er það ekki líklegt að hann vildi 
koma aftur í þeim tilgangi að verða 
nýr og betri maður. 

Læknirinn: Hann getur þótzt hafa 
margt ósagt og ógert af því ilfla. 

Konan: Það er l'íklegra. 

Læknirinn: Það er sermilega bezt 
að láta svo vera sem komið er. Þú 
sérð í hvaða vanda læknar eru í 
slíku tilfelli sem þessu, jafnvel þó 
aðrir taki á sig ábyrgðina. 

Konan: Já, ég veit það. En það 
hlýtur að vera ógurlegur ábyrgðar- 
hluti að varna góðri sál að koma 
aftur í sinn líkama og láta gott af 
sér leiða — meiri ábyrgðarhluti en 
hitt að gera hinum vonda það mögu- 
legt að koma aftur í líkamann til að 
vinna illt. 

Læknirinn: — Ekki sízt vegna 
þess að líkaminn læknast að fullu í 
dauðanum, og þegar sálin, hver sem 
hún er, kemur í hann aftur er hann 
alheilbrigður og hæfur til stórra at- 
hafna. 

Konan: Ég ætla að treysta því að 
hin góða sál nái að koma aftur í sinn 
heilbrigða líkama. 


Læknirinn: í því hggur háskinn 
að hinn komi í staðinn. 

Konan: Sé sá veikari sterkari í 
hinu góða en sá sterki er í hinu illa, 
þá sigrar sá góði. 

Læknirinn: Margir gera gott og 
margir gera illt án þess þeir viti það 
sjálfir, heldur aðrir. 

Konan: Menn eiga enga sök á né 
laun skilin fyrir það sem þeir gera 
ósjálfrátt. 

Læknirinn: Og margir gera gott 
og margir gera illt, þó enginn nema 
þeir sjálfir vi'ti hver gerir það. Þess- 
ir menn fara á mis við einstaklings 
og almennings álit og engin ályktun 
verður af þeim dregin. Samt verkar 
það sem þeir aðhafast á allt um- 
hverfið. 

Konan: Þetta nær ekki til þeirra 
tveggja manna sem hér eru til um- 
ræðu. Þeir komu, hvor í sínu lagi, í 
ljós með það sem þeir höfðu til að 
bera. 

Læknirinn: Aðeins á yfirborðinu. 

Konan: Við verðum að vera ásátt 
um, hvernig þeim manni er háttað 
sem er góður og hvernig hinum er 
háttað sem er vondur. í þeim góða 
er hið góða svo yfirgnæfandi hið illa 
að hins iflla gætir ekki, en í þeim 
vonda er hið vonda svo yfirgnæf- 
andi hið góða að hins góða gætir 
ekki. 

Læknirinn: Sé illt og gott í hverj- 
um einstaklingi, er víst að munur er 
á mönnum, þó þeir séu í senn bæði 
vondir og góðir. — Var nokkuð í 
fari þíns góða manns sem benti til 
þess að hann mundi hafa verið vond- 
ur maður ef hann hefði verið heil- 
brigður? 

Konan: Hann var alltaf andlega 
heilbrigður. — Trúir þú að menn 



26 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


verði betri fyrir að l'íða þjáningar. 
Hví ert þú sem læknir að lina þján- 
ingar, koma í veg fyrir að menn 
verði góðir? Hví koma þeir ekki til 
baka úr kvölunum sem orðnir eru 
góðir af að líða. Hvaða ástæða er til 
að þeir séu þar lengur en nauðsyn- 
legt er? 

Læknirinn: Margir verða stórum 
verri af að líða þjáningar og hyggja 
á hefnd. Enginn er þakklátur fyrir 
sínar þjáningar. — Mundi þinn góði 
maður hafa verið þakklátur fyrir 
þjáningar sem annar hefði liðið fyrir 
hann eða í hans stað? 

Konan: Hann hugði að ef hann 
sjálfur þyrfti ekki að líða þjáningar, 
mundi sér verða unnt að koma hinu 
góða fram. 

Læknirinn: Það er mjög mikils- 
varðandi hvað það var sem hann 
kallaði gott og hvað það er sem þú 
kallar gott. Var hann fús að láta 
aðra líða í þeim tilgangi að koma 
því fram sem hann hugði vera gott? 

Konan: Já, ef hann hefði ekki get- 
að það með öðru móti. 

Læknirinn: Mundi hann hafa vilj- 
að leggja sitt ok á aðra í þeim til- 
gangi? 

Konan: Hann mundi í þeim til- 
gangi hafa þegið að skipta sinni van- 
heilsu fyrir mína heilbrigði, ef þess 
hefði verið nokkur kostur. 

Læknirinn: Mundi hann hafa litið 
á það sem fórn af þinni hálfu. 

Konan: Nei, heldur sem skyldu. 

Læknirinn: Má vera að vondi 
maðurinn þinn hafi kallað það illt 
sem þú kallar gott. 

Konan: Það sem ég kallaði illt 
kallaði hann gott og lét mig líða 
fyrir það. 


Læknirinn: Svo sem hvað? 

Konan: Eitt meðal annars. — Það 
kom oft fyrir að hann hleypti völsk- 
um inn í híbýli okkar, mér til ógnar 
og skelfingar, sagði að þær væru 
hungraðar og ofsóttar af öllum og 
krafðist að ég annaðist um þær. 

Læknirinn: Léztu það eftir hon- 
um? 

Konan: Nei! 

Læknirinn: Hugsum okkur að hi-nn 
góði hafi verið góður aðeins vegna 
þess að hann var vanheill og leið 
þjáningar og að hann kæmi aftur í 
sinn heilbrigða líkama sem vondur 
maður eins og hann mundi kannske 
hafa verið ef hann hefði verið heil- 
brigður, þá væri háskinn jafn mikill 
þeim háska að hinn „sá vondi“ 
kæmi í líkamann. 

Konan: Enginn háski, ef sá veiki 
er sterkari og sá sterkari veikari. 

Læknirinn: Með öðrum orðum, að 
hinn veiki sé sterkari af því hann 
er góður, sá vondi veikari af því 
hann er vondur. Hver kann að stað- 
hæfa, hvor þeirra sé góður eða hvor 
þeirra sé vondur? Hætt er við að þú 
hafir séð í sjónauka ástarinnar kosti 
seinni mannsins þíns og í sjónauka 
haturisins ókosti fyrra mannsins 
þíns. Má vera að á þeim forsendum 
skiigreinir þú hvor þeirra var góður 
og hvor þeirra var vondur. Sjón- 
aukinn er hinn sami. 

Konan: Dómur minn um þá er, 
hvað þeir voru gagnvart mér. 

Læknirinn: Kannske hefur þú séð 
aðeins einn flöt á hvorum þeirra — 
þann sem vissi að þér, þann sem þeir 
létu snúa að þér — bara einn af 
mörgum, mörgum flötum. 

Konan: Þeir fletir, sem ég ekki sá, 
er sama og þeir hefðu ekki verið til. 



SIGURVERKIÐ 


27 


Læknirinn: Það er um hið óþekkta 
sem okkur varðar mest. „Sá vondi“ 
hefði kannske verið góður maður, 
ef hann hefði verið veikur og liðið 
þjáningar. Ef ekki hefði svo verið, 
áttu samt á hættu að hann sé nú 
orðinn góður og hinn, sá góði vond- 
ur. 

Konan: Ég trúi ekki að dauðinn 
breyti neinum. 

Læknirinn: Auðvitað kæmi ekki 
nema annar þeirra í líkamann, ef 
færi gæfist. Það gæti gert mikinn 
mun, hvort hann væri vondur eða 
góður sem kæmi, en engan mun, 
hvor þeirra það væri sem væri vond- 
ur eða góður. 

Konan: Ég man að hann sagði, sá 
góði, að hið góða sigraði að lokum. 

Læknirinn: Hættan er fólgin í því 
að afturkalla hinn vonda, hvor 
þeirra sem það er. 

Konan: Þú hefur möguleika til að 
afturkalla heila góða sál í heilbrigð- 
an líkama — góðan mann. Láttu 
hann koma. 

Læknirinn: Mundu að þú gefur 
þeim vonda sama tækifæri. 

Konan: Ég er reiðubúin að taka 
afleiðingunum. 

Læknirinn: Sá er kæmi í líkaman 
mundi verða sá er fyrri yrði til að 
hugsa sér að verða fyrri til og fyrri 
til að framkvæma það, hvort sem 
hann væri vondur eða góður. 

Konan: Það þarf afl til að beita 
snarleika. 

Læknirinn: Aflið er hið sama, 
hvort sem það er afl hins sterka eða 
afl hins veika, hvort sem því er beitt 
til ills eða góðs — aflið er hið sama. 
(Konunni hnykkir við). Hvor þess- 
ara manna sem hefur hvorttveggja 


aflið og snarræðið fram yfir hinn, er 
líklegur að sigra. (Konan hoppar 
eitt skref afturábak). En hvor þeirra 
það er vitum við ekki fyrr en á 
reynir. Ég hef varað þig við hásk- 
anum. (Tekur úrið upp af borðinu 
— leggur það við eyrað á sér — 
hlustar.) Úrið hefur stanzað — ann- 
aðhvort af því að það var útgengið 
eða fjöðrin hefur slitnað. En hún 
mundi ekki hafa slitnað af sjálfu sér 
eftir að tók að slaka á henni. Hvort 
hún er útgengin eða slitin veit mað- 
ur ekki að óreyndu. Má vera að ann- 
arhvor þeirra, sá sem hafði meiri 
snarleika — ekki nauðsynlega sá 
sterkari, hafi rokið í fjöðrina og 
slitið hana til að koma í veg fyrir 
að hinn gæti lengt ævi sína í líkam- 
anum og með því móti útilokað 
sjálfan sig og þá báða. (Þögn). Hálf- 
ur dauði er það að vera útgenginn, 
en heill dauði þegar fjöðrin slitnar 
og enginn verður þá afturkallaður í 
líkamann. Hálfur dauði er það mesta 
sem læknar geta ráðið við. (Lítur 
snöggvast á úrið). Á ég að freista 
lukkunnar og reyna að draga upp 
úrið? 

Konan: (Hefur staðið eins og 
steini lostin. Ákveðin). Já! 

Læknirinn leggur frá sér úrið — 
fer í hvíta vettlinga — setur upp á 
sig hvíta húfu — bindur hvítan klút 
fyrir munn sinn og nef — tekur að 
snúa upp á höfuðið á manninum 
eins og hann mundi draga upp úr. 

Konan grípur fram fyrir hendurn- 
ar á lækninum. Áköf: Nei! Ekki. 

Læknirinn réttir úr sér. Auðsjá- 
anlega feginn: Það verður oftast 
nær eitthvað til að aftra því að 
þetta lukkist almennilega. 

Sýnin hverfur skyndilega. 



DR. J. P. PÁLSSON: 


Vökustaurar 


Formáli. 

Af fyrirspurn, sem ekki getur 
talizt rannsókn, hefir höfundur 
vökusiaura orðið 'þess var, að fáir 
núlifandi menn kannast við orðið 
vökusiaur eða hlutinn sem það tákn- 
ar. En hér mun um þjóðræknis-verð- 
mæti að ræða og ber því höf. að 
upplýsa lesarann. 

Vökustaur er, eða öllu heldur var, 
fl'ís úr seigum við, mátulega löng 
til þess að halda mannsauga opnu. 
Var hún fest á efra augnalok og 
skorðaðist á því neðra. Með þessu 
var ekki unnt að loka augunmn. Var 
þetta helzt sett á svikular spunakon- 
ur og aðra sem hætti til að dotta 
yfir kvöldverki sínu. f föstulokin var 
svo vinnufólkinu gerður dálítill 
dagamunur, og var sú íhyglun einnig 
nefnd Vökustaur; sbr. vísupartinn: 

„Unz Nástranda grimmur gaur 

geldur skrokk í Vökustaur." 

Það sem hér fer á eftir eru aðeins 
glefsur úr samnefndum kvæðaflokki, 
og því að meira eða minna leyti ó- 
samstætt. 


MANSÖNGUR 

Ljóðdís þann ei leikur við 
lítt sem ríma kunni, 
og er markað sjónarsvið 
svipað blaðsíðunni. 


Lögmál alls, sem lífrænt er: 

Lifir hvað á öðru. 

Svo fer æðsta herra hér 
sem hinni lægstu nöðru. 

Eins kvað haga í andageim — 
ýmsir hnupli fjöðrum, 
og í stríði um stórskáld-heim 
steli hver frá öðrum. 

Því skal önd, til óðar fús, 
aldrei frómleiks gæta, 
gerast natin ljóðalús — 
leikin „parasæta“. 

Bragarbót 

Eitthvað hefir innan snert 
einn, sem kveður — — málar; 
þetta held ég hyggju vert — 
hér er „viðbragð sálar“. 

SEMANTÍSKUR BABEL 

Margfalt böl á manninn stríðir, 
móðurtungu skilja ei lýðir. 
Fyrrum „Commar“ fylgdu Kristi, 
fjandinn nú er commúnisti. 

ELLI-ÆRSL 

Vænna gaman, vit og fjör 
væri í ham og essi, 
en með ama einn í för 
amla í lamasessi. 

Einatt vekja ótta minn 
alslags mannalæti, 
einkum til-gerð andlitin 
á þeim, sem ég mæti. 



VÖKUSTAURAR 


29 


Ekki segi ég, setjist hann 
sjálfur illa í geð mér; 
hitt er að, hann hjátrú ann 
og hefur flagðið með sér. 

Ég hafði, þegar líf við lá, 
við ljósa hugsun stutt mig; 
nú hélt ég væri heimskan frá — 
Hún hafði bara flutt sig. 

* * * 

Stundum finnst mér fegurðin 
fjötruð liggja í orðum, 
og hún stirðni upp, auminginn, 
í svo iþröngum skorðum. 

* * * 

Mín er orðin lúin lund, 
leið á öllu suði, 
einkum þeirra, er iðka fund 
um einkaleyfi á Guði. 

örlög gerast ill og hinzt: 
eyða lífi höllu 
í að sjá hve sínkum vinnst 
að sóa og týna öllu. 

* * * 

Skrambi finnst mér skringilegt 

— skynsemin sé vakin — 

Veldur fjár- og vítis- sekt, 
að vera séður nakinn. 

Merkust guðs og mesta smíð 

— Mér er bágt að skiljast — 
skal um ár og alla tíð 

alls lags tuskum hyljast. 


FRAMTAKSMAÐUR 

Fyrir útsjón, elju, stuld, 
álit þótt sér vinni, 
bregzt honum að borga skuld 
betri vitund sinni. 


Og þótt safnist auður, völd — 
allur jarðar seimur, 
vændisgáfum váleg gjöld 
veitir þessi heimur. 

Fengnum á og um sig hlóð, 
unz hann líktist bergi. 

Mammons risamynd hér stóð, 
maðurinn sást hvergi. 

MANNKÆRLEIKUR 

Gjöf hans var af gáfum stefnt 
gagns til, samkvæmt kvörtun; 
Auglýst var, en nafn hans nefnt 
naumast snerti hjörtun. 

FULLORÐINN OG BARN 

Lærða mannsins leikfang er 
leyndur alheims kjarni; 
til þess fé og fjöri ver — 
fávísari bami — 

Er að leik með lítið fley 
leggur net úr garni. 

Mann ef leikur, leynist ei, 
líkist hann mest barni. 

Einn í múgans aragrúa 

illa þótti kunna að trúa, 

ekki verzla vel með huga sinn, 

l'ítill una lágum sessi; 

lá við spurning — hver er þessi? 

Heyrðist svarað: „helzti auminginn“. 

Löngu síðar: „Sá var fullorðinn". 

GAGNRÝNIR 

Hve hróðugur í hásæti 
hann heiil og sæll fær lifað 
á öllu þessu ágæti, 
sem aðrir hafa skrifað. 



30 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


ÖRYGGI 

Hvar finnst skáldsins hulið-skot 
heims í menningunni? 
Hélgigeymslu hefir not 
hann hjá þrenningunni. 

HINN „RÉTT-TRÚAÐI" 

Ekki er hann auli sá 
og svo laus við hroka, 
vissu hans það verði á 
úr veg’ fyrir sannleik þoka. 

STÍLSNILLINGUR 

Sjá hve ljúft hans lesmál er 
og laust við allan hroða. 

Það stendur ekki stund í þér 
svo stríð-velgd smalafroða. 

MÆLSKUR 

Engan fann ég andans mat 
í öllu því, hann sagði. 

Annað var — og ekkert hrat — 
er hann loksins þagði. 

LEIKKONAN 

Svo laut hún mætti listarvalds 
og leiknum gaf sig alla, 
að sjálf varð engin, utan tjalds, 
með eigin kosti og galla. 

UM SKAPNAÐ MANNSINS 

Alveldinu illa tókst 
auma menn að skapa. 

Við það heimi vandi jókst: 
þeir vilja sífellt hrapa. 

Alverunni einn er smár — 
ar í sólargeisla — 

Hve hann reynist léttur, lág’r 
leyfir engin reizla. 


Telst þó víst, sé vonzka hans 
verri öllu hinu. 

Hve má vera vonzka eins manns 
verri alveldinu? 

Ómar gamla fannst um fátt 
fráganginn á sköpun manns, 
löngum gat ei lagt í sátt 
leirsmíðarnar skaparans. 

Ljós um duftið lýsir stig 
liífi í ótal myndum. 

Maður lærir mest um sig 
af minnstu smákvikindum. 

Ekki er það hundur, hross, 
hnýsan, bifur, kýrin — 
heldur kenna oss um oss 
allra lægstu dýrin. 

Er ei þetta bjástur brjál: 
böl er manni goldið 
fyrir það að sett er sál 
í syndnæmt, vesælt holdið? 

Orðstír vor og ætta tal 
alt er geymt í söfnum, 
dáð vor öll og dyggða val 
dáterað með nöfnum. 

Því er óþarft, auka við 
okkar fyrri sóma. 

Betur apa aldar sið, 
óvit hennar róma. 

VÖKULOK 

Oftast fór eg einn í lest, 
einsog klyfjar sýna. 

Einn þú leiðst mér lengst og best 
lausgirðingu mína. 



DR. STEFÁN EINARSSON: 


Sitthvað um íslenzkar 
bókmenntir 

fyrir og eftir siðaskiptin 


I 

Sjaldan hafa útlendar stefnur í 
hugsun og bókmenntum knúið harð- 
ara á hurðir íslendinga en þær 
gerðu á siðskiptatímabilinu. En eins 
og vænta mátti, þar sem mótmæl- 
endastefnu Lúters var þröngvað 
upp á landslýðinn með styrk og 
fulltingi dansks konungsvalds, þá 
eru bókmenntaáhrifin fyrst og 
fremst dönsk og þýzk. Um ensk 
áhrif er tæplega að ræða nema þá 
frá annarri hendi — frá dönskum 
þýðingum. Það studdi og að einangr- 
un þessari, að verzlun sú, er lands- 
menn höfðu rekið við Englendinga 
og Þjóðverja frá því um 1400, var 
bönnuð við aðra en Dani um 1600 og 
brátt ríkt eftir því gengið, að ekki 
bæri út af. J ) 

Það má næstum telja á fingrum 
sér þau dæmi um samgöngur við 
England eða enskar bókmenntir, 
sem Páll E. Ólason nefnir í hinu 
mikla og ítarlega riti sínu um sið- 
skiptaöldina. Tvo menn nefnir hann, 
sem numið hafi háskólalærdóm þar: 
Ögmund biskup Pálsson, er stundaði 
nám bæði í Englandi og á Niður- 
löndum, og Martein biskup Einars- 
son, sem var níu ár við nám í Eng- 
landi, Ögmundur var síðastur 
kaþólskra biskupa í Skálholti, en 
Marteinn annar í röð hinna lútersku 
biskupa. 


Ögmundur Pálsson í Englandi ca. 

1500 og Marteinn Einarsson í 
England ca. 1509—1518 

Um vist Ögmundar í Englandi 
vita menn ekkert. Hann var fæddur 
um 1475, og hefur hann því verið 
við nám sennilega fyrir aldamótin 
1500. Marteinn var fæddur nálægt 
aldamótunum, og var hann níu ára, 
er systir hans Guðbjörg var gift 
Róbert nokkrum, enskum manni, 
sem verið hafði veturtökumaður tvö 
ár hjá séra Einari á Staðastað, föður 
þeirra. 2 ) Var brúðkaup þeirra Ró- 
berts og Guðbjargar haldið á Rifi á 
Snæfellsnesi á kostnað Englendinga, 
er þeir lágu þar níu skipum. Lagði 
hvert skip til eina tunnu víns í 
veizluna, er stóð í hálfan mánuð. 
Tóku þau ungu hjónin Martein með 
sér til Englands, og var hann þar 
samfleytt níu ár, gekk þar á skóla 
og nam latínu og önnur fræði. Þar 
nam hann og málaralist og þótti 
góður málari. Hann kom aftur til 
Íslands átján ára að aldri og rak þá 
verzlun fyrir Englendinga í Grinda- 
vík í tvö ár. 3 ) Þá fór hann til föður 
síns og fékkst eftir það nokkuð við 
að mála bæði hús og kirkjur í Skál- 
holti og að Hólum. Kirkju föður 
síns á Staðastað málaði hann einnig. 
Löngu síðar, er hann hafði látið af 
biskupsdómi, málaði hann kirkju á 
Álftanesi á Mýrum. Þau handaverk 
hans entust fram á síðari hluta 



32 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


sautjándu aldar. Þvi miður er nú 
ekkert sýnishorn af málaralist hans 
til, og er þó eflaust, að þar hefði mátt 
sjá merki enskrar listar. Þau merki 
verða því hvergi fundin, nema ef 
vera mætti á rithönd Marteins, sem 
enn er til og þykir sérlega fögur. 
Marteinn var biskup í Skálholti 
1548—56. Eitt af merkustu verkum 
hans voru sálmáþýðingar, er prent- 
aðar voru í Kaupmannahöfn 1555. 
Sálmarnir voru þrjátíu og fimm að 
tölu og eru þýddir úr þýzku (eftir 
Lúter) flestir, fáir einir úr dönsku, 
einn úr latínu, en enginn úr ensku. 

Sennilega hefur Marteinn haft 
lítinn áhuga á trúmálum á Englands- 
árum sínum, enda er vafasamt, hvort 
hann hefur heyrt nokkuð um sið- 
bótina þar. Það var ekki fyrr en 1517 
eða árinu áður en Marteinn fór 
heim til íslands, að Lúter festi upp 
sínar frægu iheses í Wittenberg. 
Þeim var illa tekið í Englandi, og rit 
dr. Lúters voru hátíðlega brennd í 
Páls kirkju, og fjórum árum eftir 
þann atburð tók sjálfur Henry VIII 
svari hinnar kaþólsku kirkju í bækl- 
ingi, sem hann skrifaði gegn Lúter 
um sakramentin. Það var ekki fyrr 
en 1533, að Henry vegna kvenna- 
mála sinna tók í sínar eigin hendur 
æðsta vald í kirkjumálum Englands, 
og það er ekki fyrr en 1536, að 
konungur boðar rétttrúuð siðaskipti. 
Þá var og skammt að bíða þess, að 
klaustrin væru rænd og kirkjum 
spillt. — En hvort Marteinn biskup 
hefur fylgzt með þessum málum, er 
alls óvíst — ekkert bendir í 'þá átt. 

Getið er um enskan lækni í Skál- 
holti á síðari hluta sextándu aldar, 4 ) 
líklega síðasta fjórðungi aldarinnar. 
Hann kvað hafa kennt Oddi lækni 


Oddssyni á Reynivöllum (1564— 
1649) lækningar, en Oddur hefur lát- 
ið eftir sig lækningabók (í AM 700, 
4to), er varð vinsæl mjög á sautj- 
ándu öld. Hvort bók þessi beri 
minjar hins enska læknis, verður 
ekki séð af því, sem P.E.Ó. segir um 
hana: „Það er bersýnilegt, að bók 
þessi er að mestu þýðing, enda er 
sumt á þýzku óþýtt . . .“ Frumrit 
þau, er Oddur fór eftir, hafa eftir 
því að dæma verið þýzk, en ekki 
ensk. Aðra ritgerð skrifaði Oddur 
um íslenzkar jurtir og grös (í AM 
109, 8vo) „mest eftir útlendum rit- 
um. 

Tijdfordrijf Edur Lijtid Annals kuer. 
til Samans teiknad af mier Jone 
Gudmundssyne aetatis 70 Anno Dmi 
1644 

Næst er að nefna Jón Guðmunds- 
son lærða (1574—ca. 1650). 5 ) Þótt Jón 
væri „ólærður“ alþýðumaður, fá- 
tækur og í horn hrakinn fyrir orð- 
róm þann, er á honum lá fyrir 
galdra, þá var hann allra manna 
fróðastur eigi aðeins um náttúru 
lands síns, heldur og um „náttúru" 
flestra hluta í jörð og á. Einnig bjó 
hann yfir annars konar fróðleik, 
ekki sízt í sagnafræðum. Á efri ár- 
um skrifaði hann syrpu þá, er hann 
kallaði „Tíðsfordríf“, en þar hefur 
hann til tínt úr útlendum (þýzkum) 
sagnaritum. Þar er sérstakur þáttur 
um „kirknarán á Englandi“ og „Roð- 
bert svikara“ (á dögum Vilhjálms 
annars Englakonungs). Jón mun 
hafa kennt sér dönsku og þýzku af 
eigin rammleik, latínu kveðst hann 
ekki kunna, og fór þó rétt með (sbr. 
Halldór Hermannsson). Líklega hef- 
ur hann ekki heldur kunnað ensku, 



SITTHVAÐ UM ISLENZKAR BÓKMENNTIR 


33 


þó að hann vitni oft til „enskra“, 
þ.e. enskra sjómanna og kaupmanna. 

Gísli Hákonarson (1582—1631) 

Páll Eggert Ólason getur eigin- 
lega aðeins eins manns, sem þýtt 
hafi sálma úr ensku máli, „og var 
það óvenjulegt á þeim dögum, að 
íslendingar þýddu úr ensku“ (MM 
IV, 736—8). Maðurinn var Gísli lög- 
maður Hákonarson, einn hinn mesti 
gæfu- og glæsimaður á sinni tíð. 
Eins og af fyrirsögn þessa kafla má 
ráða, varð Gísli Hákonarson ekki 
langlífur. Hann var lögmaður í 
Bræðratungu á árunum 1614—31. 
Ekki getur Páll þess, hvar hann hafi 
numið skólalærdóm, en einhvers 
staðar hefir hann numið enskuna, 
úr því hann þýðir bænasálminn „Ó 
herra guð ég hrópa á þig“ (Lbs. 739, 
8vo) úr Iþví máli. 

Ólafur Einarsson (1573—1659) 

Þó getur Páll Eggert og annars 
manns, er nokkur kynni hafði af 
enskum bókmenntum, a.m.k þeim, 
sem á latínu voru skrifaðar. Sá mað- 
ur var séra Ólafur Einarsson í 
Kirkjubæ, sonur hins merka skálds 
Einars Sigurðssonar, bróðir Odds 
biskups og faðir séra Stefáns Ólafs- 
sonar skálds í Vallanesi'. Hann var 
við nám við háskólann í Kaup- 
mannahöfn árin 1594—98, var í 
miklu áliti fyrir lærdóm og gerðist 
mikilvirkara skáld, einkum á sálma, 
en nokkur annar á hans dögum. 
Meðal annars snéri hann nokkrum 
af hinum latínsku Davíðssálmum 
Georgs Buchanans (1506—1582) hins 
fræga skozka skálds á íslenzku. 
Þetta þarf að vísu ekki að merkja, 
að hann hafi þekkt meira af hinum 


latínsku ritum hins fræga skozka 
humanista, og enn síður að hann 
hafi kunnað ensku. Buchanan reit 
á latínu, og frægast verka hans er 
einmitt Psalmorum Davidis Para- 
phrasis Poelica, er hann setti saman 
1547 svo sem til yfirbótar við kirkj- 
una og til þess dæmdur af portú- 
gölskum rannsóknarrétti Jesúíta. 
En þýðingin náði skjótri heims- 
frægð: „In Buchanan’s own lifetime 
it was introduced into the schools 
of Germany, and an edition set to 
music was published in 1595.“ (Cam- 
bridge Hist. of E. Lil., III, 183). Það 
getur varla leikið á því vafi, að 
sálmarnir hafi verið kunnir og metn- 
ir af prófessorum Hafnarháskóla á 
þeim árum, sem Ólafur var þar: ef 
til vrll hefur hann einmitt kynnzt 
þeim í þessari þýzku útgáfu með 
söng og öllu saman. Annars segir 
P.E.Ó. um hann, að þótt kvæði hans 
séu flest frumort, þá noti hann 
öðrum skáldum fremur útlenda 
bragarhætti, þá er fyrst komust inn 
í landið með hinum fyrstu íslenzku 
sálmabókum. Nú vill svo til, að 
meðal kvæða Stefáns sonar Ólafs má 
finna bragarhátt, sem líka hittist í 
kvæðum skozkra skálda (Alexander 
Scott) á 16. öldinni, en vafasamt mun 
þó að draga af því nokkrar ályktanir 
um það, að þeir feðgar hafi kunnað 
ensku og lesið kvæði skozkra skálda. 
Er líklegra, að bragarhátturinn 
(Björt mey og hrein) hafi verið al- 
mennur í Evrópu og þeir feðgar 
fengið hann í Danmörku eða frá 
Þýzkalandi, enda finnst bragarhátt- 
urinn og sálmalagið, sem er því nær 
eins og lagið við Björt mey og hrein 
í kóralbók Bachs undir lagboðanum 
Ach Goíi und Herr. 



34 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


II 

Eitt af því, sem sýnir einangrun 
fslendinga við Dani og Þjóðverja 
hvað átakanlegast, er fáfræði þeirra 
um sögu utan Norðurlanda og 
Þýzkalands. Þau fáu sögulegu rit, 
sem fjalla um England eða Skot- 
land, eru undantekningarlaust dreg- 
in út úr dönskum eða iþýzkum bók- 
um, frumsömdum eða þýddum úr 
ensku. Og það eru aðeins þrír menn, 
sem vér vitum til, að hafi haft nokk- 
urn áhuga á að þýða sagnarit eða 
frásögur um England. 

Einar Guðmundsson (1585—ca. 1650) 

Einna merkast þeirra sagnrita, 
sem á íslenzku hafa komizt um 
enska sögu, er Skoilandsrímur eftir 
séra Einar Guðmundsson á Stað á 
Reykjanesi. Hann stundaði að sögn 
nám við Hafnarháskóla, og hefur þá 
verið þar fyrir 1611, því að ekki er 
hann skráður í prófbókum skólans, 
sem hefjast það ár. 6 ) Um ævi hans 
má vísa til Páls Eggerts ólasonar. 
Inngang að Skotlandsrímum skrif- 
uðu þeir Sir William Cragie og Sig- 
hvatur Grímsson Borgfirðingur. 
Aftan við rímurnar hefur Sir Cragie 
prentað „the Danish Version of ’The 
Earle of Gowrie’s conspiracie against 
the king’s Maiestie of Scotland’ 
Þessi danska þýðing kom út í Kaup- 
mannahöfn árið 1601, og hugsanlegt 
væri, að Einar hefði kynnzt bókinni 
eða að minnsta kosti haft spurnir af 
henni á Hafnarárum sínum. Þó er 
það vafasamt, því að varla hefur 
hann farið 16 ára til Hafnar (1601). 
Ef til vill hefur hann verið nær 
tvítugu, er hann fór utan (1605). 
Hins vegar ræður Cragie það af 


mansöngvunum, að rímumar séu ef 
til vill gerðar eftir að galdramálin 
hófust, þau er steyptu honum í ó- 
gæfu, eða einhvern tíma eftir 1633. 
Hann hefur að líkindum ekki ort 
þær fyrir 1620. Galdramálin sýna, 
að trú hans hefur verið í samræmi 
við aldarandann. Sama „hjátrú“ 
hefur að sögn Daða Níelssonar kom- 
ið fram í týndu riti hans um álfa og 
huldufólk. Söguáhugi hans kom eigi 
aðeins fram í Skotlandsrímum, held- 
ur einnig í því, að hann snöri á ís- 
lenzku Exlracia Cosmographia eftir 
Abraham Ortelius og á efri árum 
Sögu Karls Stúarís I á Englandi eftir 
hollenzkri sögubók. Hann orti og 
rímur út af Færeyingasögu auk 
sálma nokkurra. 

Séra Guðmundur Erlendsson 
(ca. 1595—1670) 

Það er einkennilegt um öll þau rit, 
sem hingað til hafa verið nefnd, og 
einkum Skotlandsrímur, að svo virð- 
ist sem þau hafi ekki náð neinni 
hylli hjá almenningi, hvort sem það 
hefur komið til af því, að almenn- 
ingur hafði engan áhuga á því, sem 
gerðist á Englandi, eða hvort sem 
tilviljun hefur ráðið því. Skollands- 
rímur eru til í einu handriti aðeins: 
það er handrit séra Jóns Finnssonar 
í Flatey, sem var mágur höfundar- 
ins, en séra Einar hafði átt systur 
hans, Þóru. Þessu er öðruvísi farið 
um Einvaldsóð, sem er eitt hið 
merkasta rit úr ensku snúið á sið- 
skiptatímunum: þetta kvæði, sem 
fjallar um sögu veraldar, hefur ver- 
ið mjög vinsælt, eins og sjá má af 
því, að það er geymt í nálægt 50 
handritum, sem öll eru í Lands- 
bókasafni. Höfundur Einvaldsóðs er 



SITTHVAÐ UM ÍSLENZKAR BÓKMENNTIR 


35 


séra Guðmundur Erlendsson. Hann 
var einn af nafnkenndustu skáldum 
landsins á sínum tíma. Faðir hans, 
séra Erlendur Guðmundsson, var 
prestur á Felli í Sléttuhlíð, en móð- 
ir hans var Margrét Skúladóttir. Um 
1617 er hann orðinn dj ákn á Þing- 
eyrum, og hefur <þá lokið skólalær- 
dómi á Hólum og lendir þá í kvenna- 
mál nokkurt, sem Guðbrandur 
biskup Þorláksson hjálpaði þó til að 
slétta yfir. Tveim árinn síðar, þ.e. 
1619, er hann orðinn prestur: fyrst 
tvö ár á Möðruvöllum, þá tvö ár í 
Glæsibæ. Til er kvæði, þar sem 
hann kveður sóknarbörn sín í Glæsi- 
bæ árið 1631 og er þá á förum til 
Grímseyjar, nyrzta og lélegasta 
prestakalls landsins, en þangað voru 
prestar sendir til hegningar og yfir- 
bótar fyrir illt atferli eða ósæmilegt. 
Virðist Guðmundur hafa verið 
brokkgengur á yngri árum, og er 
hann nefndur við drykk og deilur, 
og til er áminningarbréf, sem Þor- 
iákur biskup Skúlason skrifaði hon- 
um árið 1629. En eftir þriggja ára 
útlegð í Grímsey verður hann prest- 
ur að Felli í Sléttuhlíð, og þar lifði 
hann það, sem eftir var ævinnar, 
eins guðhræddur og frómur eins og 
hann hafi verið óstýrilátur í æsku. 
Er talið, að hann hafi andazt á bæn 
í kirkju sinni árið 1670. 

Séra Guðmundi hlotnaðist sá heið- 
ur, að sjö sálmar hans um píningar- 
söguna voru prentaðir með fyrstu og 
annarri útgáfu Passíusálma Hall- 
gríms Péturssonar (á Hólum 1666 og 
1682). Eftir það féllu þeir í gleymsku. 
Guðbrandur biskup tók einn sálm 
eftir hann í sálmabók sína 1619 (2. 
útg.) og Halfdán Einarsson sjö sálma 
í Höfuðgreinabók 1772. Ræningja- 


rímur (um Tyrkjaránið 1627) hafa 
verið prentaðar í útgáfu Sögufélags- 
ins. 

Séra Guðmundur safnaði öllum 
andlegum kveðskap sínum í tvær 
bækur: Gígju og Fagraskóg. Þess 
kennir, að honum hefur á efri árum 
þótt minna ti'l koma veraldlegs 
kveðskapar síns, en ort hefir hann 
nokkur glettin kvæði á yngri árum 
sínum. En til er fjöldi afskrifta af 
sumum kvæðum hans andlegum og 
verslegum og rímum, en þær sýna, 
að hann hefur verið mikils metið 
skáld á sinni tíð, mönnum hefur lík- 
að hinn púritanski andi kvæðanna, 
því að öll eru þau meira eða minna 
guðsorði menguð, jafnvel hin vers- 
legu. En ekki eru kvæði hans jafn 
mikils metin af nútíðarmönnum 
(sbr. dóm P.E.Ó.). 

Auk sálma hefur séra Guðmundur 
ort siðgæðavísur út af dæmisögum 
biblíunnar að ráðum Guðbrands 
biskups: Rímur af Davíð, Móýses, 
Jónasi spámanni, Sjö sonum úr 
Makkabeabók, af Elíasi spámanni, 
Samson sterka, Gídeon, Jesúrímur, 
Heródes, Pílaius. Aðrar rímur eftir 
hann eru og siðgæðislegs efnis: Rím- 
ur af ræningjum (1627), Vilbaldi, 
Aesópus. Auk þess orti hann biblíu- 
ljóð, Barnarós af orðskviðum Saló- 
mons, Jobsraunir, Elíasvísur, Aka- 
biljóð, vísnaflokka af postulanna 
gerningum og fleira. 

Af veraldlegum kveðskap orti 
hann: Gróbíansrímur (AM 615 f 4to), 
aðeins hluta af þeim rímum, Dæmi- 
sögur Aesops í ljóðum eftir þýðingu 
Vilhjálms Gaudanus og Hadrianus 
Barland. Kvæði frá yngri árum er 
að finna í JS 231 4to. Þá er að geta 
um Grímseyjarvísur, sem eru allgóð 



36 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


siglingakvæði, enda víða í handrit- 
um og prentuð í ljóðasafninu Haf- 
rænu, Dansþulur (J.Á. og Ól. Dav. 
íslenzkar gátur etc. III, 370, 376). 
Grýlukvæði (ibid. IV, iii ff. og JS 
398 4to, 510 8vo, JB 109 8vo,i Lbs. 
162 8vo, Lygaraljóð (þýdd á sænsku 
af J. Rugmann), Einvaldsóður (49 
hdr í Lsb.). 

Páll Eggert Ólason virðist ekki 
hafa tekið eftir því, að Einvaldsóður 
er ekki frumsaminn, heldur þýðing, 
en Sigurður Nordal hefur tekið eftir 
því, að fyrirmyndin er skozkur ridd- 
ari, David Lindatius (sbr. hdr. 851 
4to í Lbs.). í bókmenntasögu Sig- 
urðar Nordals segir svo meðal ann- 
ars um Guðmund Erlendsson: „Hann 
yrkir um erlenda atburði eða ís- 
lenzkar kvæði um þá, svo sem eyð- 
ingu M-borgar og aftöku Karls 
konungs Stúarts. Til þeirra kvæða 
má og telja eitt af víðfrægustu 
kvæðum séra Guðmundar: Einvalds- 
óð (hdr. m.a. Lbs, 851 4to). Það er 
eins konar yfirlit veraldarsögu frá 
Nóaflóði til siðaskipta í 6 bálkum. 
Lengstur er síðasti bálkurinn um þá 
andlegu eða páfalegu einvaldsstjórn, 
er hann fullur af argasta óhróðri um 
páfana og kaþólska kirkju og sums 
staðar mjög ófimlega að orði kveð- 
ið.“ 

Nafn áðurgreinds riddara minnir 
mjög á hið fræga skozka skáld, Sir 
David Lindsay (1490—1555), en þó 
er hin latneska mynd nafnsins ekki 
alveg eins og við mætti búast og 
tíðkanlegt var í Skotlandi á dögum 
skáldsins. En hvernig sem á þessari 
einkennilegu latnesku mynd nafns- 
ins stendur, þá eru þó riddarinn og 
skáldið efalaust einn og sami mað- 
urinn, því að eftir Sir David Lindsay 


liggur einmitt kvæði, sem að efni 
samsvarar Einvaldsóði séra Guð- 
mundar. Hinn eiginlegi titill kvæð- 
ins er: Ane Dialog beiwix Exper- 
ience and ane Courieour Off ihe 
Miserabyll Esiaii of ihe World, com- 
pylit be Schir David Lindessay of 
ye Mont, Knycht, Alias, Lyone Kyng 
of Armes; and is devidit in foure 
partis, as efter followi's, &c., and im- 
prentit at the Command and ex- 
pensis off doctor Machabeus, in 
Copmanhovin. 

Þetta rit var prentað af John 
Scott, St. Andrew 1552—54. Safn af 
ritum Lindsays, þar með talið áður 
greint kvæði, var prentað í Edinborg 
1569 og aftur á sama stað árið 1574. 
Það er þó merkilegast, að 1591 var 
dönsk þýðing prentuð í Kaupmanna- 
höfn, og er líklegast, að séra Guð- 
mundur hafi gert þýðingu sína eftir 
henni. 

Um áður greint kvæði eftir Sir 
Lindsay hefur Albrecht Lange skrif- 
að doktorsritgerð: Lindsay's Mon- 
archie und die Chronica Carionis, 
Eine Quellensfudie, Halle 1904, og 
sýnir ritgerðarhöfundur þar fram á, 
að Lindsay hefir haft að uppistöðu í 
kvæðinu bók eftir Melanchton: 
Chronica Carionis eða „Chronica 
durch Magistrum Johan Carion 
vleissing zusamen gezogen, menig- 
lich nutzlich zu lesen.“ Þessi bók 
kom út á þýzku hjá Georg Rhaw í 
Wittenberg í ársbyrjun 1532 og 
gerðist svo vinsæl, að af henni komu 
út um 30 útgáfur. Hún birtist í 
latneskri, franskri, spænskri og 
ítalskri þýðingu, einnig í enskri 
þýðingu (1550), áður en Lindsay orti 
kvæði sitt. 

Chronica Carionis er stuttorð og 



SITTHVAÐ UM ÍSLENZKAR BÓKMENNTIR 


37 


alþýðleg veraldarsaga frá sköpun 
veraldar til 1532 og svo undir komin, 
að einn af lærisveinum Melanchtons, 
Johann Carion að nafni (hirðmathe- 
maticus í kjörfurstadæminu Brand- 
enburg og Iþekktur fyrir rit um 
astrologíu og spádóma), hafði sent 
meistara sínum uppkast nokkurt eða 
„farraginem quandam negligentius 
coarcevatum“ með bæn um að leið- 
rétta það og gefa síðan út. Melanch- 
ton umsteypti ritinu og gaf það út 
án þess að láta nafns síns getið. 
Albrecht Lange hyggur, að Lindsay 
hafi þekkt þýzku útgáfuna, en hann 
ferðaðist víða og dvaldist meðal 
annars við hirð Þýzkalandskeisara. 
Það varðar iþó minnstu. Hitt er 
merkilegt, að þar sem Chronica 
Carionis er hlutlaust sögurit, þá er 
rit Lindsays hin harðasta ádeila frá 
upphafi ti'l enda á páfadóminn, er 
hann segir standa á tindi spillingar 
sinnar, og boðar nálægan heimsendi. 

III 

Vorið 1962 gaf dr. Robert Cook út 
EinvaldsóS eftir öllum handritum 
undir leiðsögu minni og vann sér 
með því doktorsnafnbót við Johns 
Hopkins háskólann. Nokkur sjald- 
gæf orð koma fyrir í Einvaldsóði, 
þar á meðal Nóbiskrúg, sem á 
frændtungunum merkir helvíti, en 


virðist merkja hér fjandann sjálfan: 
„má Nóbiskrúg vita“. 

Hneykslanlegasti hluti kvæðisins 
er um Jóhönnu páfa. Þeim, sem 
meira kynnu að vilja vita um kvæð- 
ið, skal vísað á fyrr greinda doktors- 
ritgerð. 

ÍVITNANIR 

1. Um verzlun Englendinga á 14. og 15. 
öld, sjá Einokunarverzlun Dana á íslandi 
1602—1787, eftir Jón Aðils, Reykjavík 
1919, bls. 9—64. Þeirra er fyrst getið við 
ísland 1412, rán þeirra 1420—25 (bls. 
11—13). Englendingar í Hafnarfirði á 
öndverðri 16. öld (bls. 16—17). Sjá ennfr. 
grein Finns Magnússonar í Tidskr. f. 
nord. Oldkyndighed, II, 112—169. 

2. Um vetursetur Englendinga, sjá 
Einok. 22 ff. 

3. Grindavík var ein síðasta höfn, sem 
Englendingar héldu á Suðurnesjum fyrir 
ágangi Þjóðverja. Þar börðust Þjóðverj- 
ar við Johann Breye 1532, sbr. Einok. 
17, sbr. og bls. 21—22. Um 1550 er verzl- 
un Englendinga á fallanda fæti. 

4. Landfræðisaga Þorvaldar Thorodd- 
sens IV, 258; Menn og menniir eftir Pál 
Eggert Ólason, bindi IV, 363. 

5. Halldór Hermannsson: Jón Guð- 
mundsson and his Naiural Hisiory of 
Iceland, Islandica XV, Ithaca N.Y. 1924. 

6. Menn og menniir IV, 740—743. Sjá 
ennfr. W. A. Cragie: Skollands Rímur, 
Icelandic Ballads on lhe Gowrie Con- 
spiracy, Oxford Clarendon Press, 1908. 



Lánstraust — (samtal) 

Ég kom hingað forstjóri að fá hjá þér lán, 
mér finnst það samt vera ærin smán, 
en komast í reikning hjá kaupmanni hér 
ég kýs samt ef hægt er, og þú treystir mér. 

Ég get ekki fengið þér góss neitt í pant, 
en góði, þú mátt ekki halda mig fant, 
sem reynir að auðgast af annarra fé, 
ég er nú sem máttvana, rótslitið tré. 

Hver ert þú minn herra? Ég er Islendingur, 
og upp á það gef ég þér hönd mína og fingur. 
Ég er landnemi hér, á því engan auð, 
en allt fyrir það er sál mín ei snauð. 

Ég er arfþegi landsins sem Ingólfur fann, 
og íslandi mikinn heiður vann. 

Ég er sonur landsins með ísa og elda 
og ógleymanlegra Norðurljóss-kvelda. 

Þú hefir nú sagt mér sögu þína, 
á Sögunnar himni verk ykkar skína. 

Þið hafið mótað í menningu heimsins 
merki ykkar, sneyddir afli seimsins. 
íslendingar við orð sín standa, 
þeir eru gersemi þjóða og landa. 

Ég tek þig í reikning, þín úttekt skal æ 
við orðheldni miðast, og lán ég þér fæ. 

Á lánum og trausti er land þetta byggt, 
af lýðsins staðfestu og manndáð tryggt. 

Og orðheldnin verður þá efst á metum, — 
svo öllum að lokum við trúað getum. 

Ég hef kynnzt mörgu fólki sem kom higað frá 
kyrrlátu Eyjunni norður í sjá, 
það var fátækt, en orðheldið fram úr máta, 
það er fólk, sem að verður mér aldrei gáta. 

* * * 

„Traustið“ og „Orðheldnin“ tókust í hendur, 
og til þessa dags „Gamli Sáttmálinn“ stendur. 


PÁLL S. PÁLSSON 



Helztu viðburðir 


meðal íslendinga vesian hafs 1962 
RICHARD BECK íók saman 


Jan. — Séra Philip M. Pétursson end- 
urkosinn af bæjarráðinu í Winnipeg í 
spítalaráð borgarinnar (Municipal 
Hospital Commission); stuttu síðar kaus 
nefndin hann formann sinn. 

Jan. — John Samson, fyrrv. bæjar- 
ráðsmaður í Winnipeg, kjörinn af bæjar- 
ráði borgarinnar sem fulltrúi borgara í 
Lögrelgunefndinni (Police Commission) 
og í skemmtigarðanefnd (Park and 
Recreation Board) borgarinnar. 

19.—21. febr. —- Fertugasta og þriðja 
ársþing Þjóðræknisfélags fslendinga í 
Vesturheimi haldið í Winnipeg við mjög 
góða aðsókn á fundum og samkomum. 
Dr. Richard Beck var endurkosinn for- 
seti; litlu síðar endurkaus stjórnarnefnd- 
in þá Gísla skáld Jónsson og Harald 
Bessason prófessor ritstjóra Tímarils 
félagsins. Heiðursfélagar Þjóðræknisfé- 
lagsins voru kjörnir þeir John Diefen- 
baker, forsætisráðherra Canada, Guð- 
mundur f Guðmundsson, utanríkisráð- 
herra íslands, og Dufferin Roblin, for- 
sætisráðherra Manitobafylkis. 

Marz — Dr. Thorvaldur Johnson, 
framkvæmdastjóri rannsóknarstöðvar 
Landbúnaðar stjórnardeildarinnar í 
Canada (The Canadian Department of 
Agriculture Research Station) á fylkishá- 
skólanum í Manitoba, sæmdur gullmerki 
félagsskaparins „The Professional Insti- 
tute of Public Service of Canada“ fyrir 
mikilvægar rannsóknir sínar á ryði í 
hveiti. 

Marz — A. Rodney Thorfinnson, sem 
verið hafði aðstoðar framkvæmdastjóri 
Spítalafélagsins í Saskatchewanfylki 
(Saskatchewan Hospital Association) síð- 
an 1961, skipaður framkvæmdastjóri 
félagsins frá 1. maí 1962 að telja. Hann 
er brautskráður af Fylkisháskólanum í 
Saskatchewan og hefir stundað fram- 
haldsnám á Toronto-háskóla. 

Marz — Elman Guttormson, þing- 
maður fyrir St. George kjördæmi í Mani- 
toba og fréttaritari stórblaðsins Winni- 
peg Free Press, hlaut hæstu verðlaun 
fréttaritara í Vestur-Canada fyrir frá- 
sögn, er hann hafði samið fyrir blað 
sitt. 


22. apríl — Átti Walter J. Lindal hér- 
aðsdómari í Winnipeg 75 ára afmæli, en 
hann er löngu kunnur fyrir dómarastörf 
sín og ritstörf, og fyrir margháttaða þátt- 
töku sína í vestur-íslenzkum félags- og 
menningarmálum. Um sama leyti lét 
hann af dómarastörfum fyrir aldurs 
sakir, eftir að hafa skipað þann sess 
við ágætan orðstír í 20 ár. 

Apríl — Guðmundur F. Jónasson, 
Winnipeg, kjörinn varaforseti Fiskimála- 
ráðs Canada (Fisheries Council of Can- 
ada) á ráðstefnu þess í Quebec. 

Apríl — Um þær mundir var Halfdan 
Thorlakson, sem gegnt hefir meiriháttar 
embætti hjá hinu mikla verzlunarfélagi 
The Hudson’s Bay Company í Vancouver 
árum saman, skipaður fjármálastjóri 
(Comptroller) allra verzlana félagsins í 
British Columbia og Alberta fylkjum. 

23. apríl — Walter J. Lindal dómari 
kjörinn heiðursborgari Minnedosabæjar 
í Manitoba, í fjölmennu samsæti, í tilefni 
þess, að hann hætti dómarastörfum, en 
hann hafði gegnt héraðsdómaraembætti 
í norðurhluta Manitobafylkis í tvo ára- 
tugi. 

Maí — Við vorprófin á Manitoba-há- 
skóla (Univ. of Manitoba) útskrifaðist 
eftirfarandi námsfólk af íslenzkum ætt- 
um: 


Bachelor of Arts: 

Haraldur Ásgeir Benson, Gimli. 

Margaret Lynne Erlendson, Winni- 
peg. 

William Allan Helgason, Winnipeg. 

Gudmundur Björgvin Isfeld, Husa- 
vik. 

Ronald William Kristjánson, Winni- 
peg. 

Albert Frank Sigurdson, Selkirk. 

Thora Anna Stefánson, Winnipeg. 

Patricia Joan Thorvaldson, Winni- 
peg. 

William Dempsey Valgardson, Gimli. 

Bachelor of Science: 

Brian John Stefán Ayotte (íslenzkur 
í móðurætt), Piney. 



40 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Bruce Magnús Erickson, Winnipeg. 
Ronald Thor Skaftfield, Winnipeg. 
Gary Alan Stefánson, Winnipeg. 

Bachelor of Commerce: 

Leo Edward Johnson, Winnipeg. 

Bachelor of Social Work: 

Aldís Lynne Thorsteinson, Winnipeg. 

Diploma in Art: 

Yvonne Leigh Árnason, Winnipeg. 

Masier of Science: 

Roger Karton Eyvindson, Carberry. 

Bachelor of Science and 
Home Economics: 

Marilyn Ida Eyvindson, Carberry. 
Elizabeth Ann Sigurdson, Swan 
River. 

Eleclrical Engineering: 

Glen Oliver Thorsteinson, St. James. 
Robert Jóhann Jóhannson, Langruth. 

Geological Engineering: 

Magnús Earl Johnson, Winnipeg. 

Bachelor of Education: 

Franz Júlíus Sólmundson, Gimli. 

Bachelor of Pedagogy: 

Siggi (Sigurdur) Sigurdson (með 
heiðri), Selkirk. 

Doctor of Dental Medicine: 

Peter Gordon Roy Thordarson, Van- 
couver, B.C. 

Certificate in Educalion: 

John Hiebert Ámason, Winnipeg. 
Thorkell Wallace Jóhannson, Árborg. 

Maí — Meðal námsfólks af íslenzkum 
ættum, sem verðlaun hlaut við vorprófin 
á Manitoba-háskóla, var Eric Laurence 
Sigurdson (sonur þeirra Dr. og Mrs. L. 
A. Sigurdson í Winnipeg), sem, auk 
annarra verðlauna, hlaut gullmerki há- 
skólans í véla-eðlisfræði (Engineering 
Physics) og Athlone námsstyrkinn til 
framhaldsnáms í verkfræði á háskólan- 
um í London í Englandi. 

5. maí — Dr. Thorvaldur Johnson 
sæmdur heiðursdoktorsnafnbót af fylkis- 
háskólanum í Manitoba í viðurkenning- 
ar skyni fyrir hveitiryðsrannsóknir sín- 
ar, sem hann er víðkunnur fyrir og 
borið hafa mikinn og varanlegan árang- 
ur. 

11. maí — Eftirfarandi stúdentar af ís- 
lenzkum ættum luku námi á fylkis-há- 
skólanum í Saskatchewan (Úniv. of 
Saskatchewan): 

Bachelor of Arts: 

Myrtle Eloise Olson, Churchbridge. 
Heather Gail Peterson, Regina. 


Bachelor of Commerce: 

Robert Kenneth Laxdal (með heiðri), 
Yorkton. 

Gary Lynn Peterson, Regina. 

Bachelor of Science in 
Home Economics: 

Inga Elaine Helgason, Foam Lake. 

Bachelor of Law: 

Shannon Howard Martin, B.A., 
(hlaut verðlaun fyrir lögfræði- 
nám), Wynyard. 

Diploma in Agriculture: 

Leo Nordal, Leslie. 

Diploma in Education: 

Guðrún Thorvur Helgason, B.A., 
Foam Lake. 

Maí — G. Otto Bergman, um langt 
skeið bankastjóri í Flin 'Flon, Man., 
sæmdur „Golden Boy“ heiðursmerkinu 
í viðurkenningarskyni fyrir félagsleg 
störf og framfara í þágu heimabæjar 
síns og fylkisins. 

Maí — Frú Sigþóra Josephson Cassidy 
í Boston sæmd riddarakrossi hinnar ís- 
lenzku Fálkaorðu. Thor Thors, sendi- 
herra íslands, afhenti heiðursmerkið við 
sérstaka athöfn í sendiráðinu í Wash- 
ington og vottaði frú Sigþóru þakkir 
fyrir störf hennar í fslands þágu, og 
sérstaklega hjálpsemi hennar við náms- 
fólk og sjúklinga, sem komu til Boston 
á stríðsárunum. Frú Sigþóra er fædd í 
íslenzku byggðinni í Minneota, Minne- 
sota. Foreldrar hennar, sem nú eru bæði 
látin, voru Hermann Josephson, ættaður 
úr Vopnafirði, og Kristín seinni kona 
hans, af þingeyskum ættum. 

24. maí — Stephan Vilberg Benedikt- 
son (sonur Rósu og Sigurðar V. Bene- 
diktson (látinn) í Markerville, Alberta) 
lauk prófi á fylkisháskólanum í Alberta 
(Univ. of Alberta) og hlaut menntastigið 
„Degree of Science in Civil Engineering". 

31. maí — Blaðamannafélagið „Canada 
Press Club“ í Winnipeg heiðraði Walter 
J. Lindal dómara með virðulegu sam- 
sæti í tilefni þess, að hann hafði stuttu 
áður látið af dómarastörfum, en hann 
átti frumkvæði að stofnun félagsins, var 
fyrsti forseti þess og er nú heiðursfor- 
seti. 

2. júní — Miss Caroline Gunnarson, 
ritstjóri kvennasíðu hins víðlesna viku- 
rits The Free Press Weekly Prarie 
Farmer í Winnipeg, hlaut fyrstu verð- 
laun „Canadian Women’s Press Club“ í 
flokki þeirra kvenna, er annast ritstjóm 
sérstakra blaðadálka. 

2. júní — Á ársfundi Eimskipafélags 
íslands í Reykjavík var Grettir Eggert- 
son raffræðingur í Winnipeg endurkos- 
inn í stjórn félagsins til tveggja ára. 



HELZTU VIÐBURÐIR 


41 


3. júní — Eftirtaldir íslenzkir stúdent- 
ar brautskráðust af Ríkisháskólanum í 
Norður-Dakota (Univ. of N.Dakota): 

Bachelor of Science: 

Jerome Conrad Bernhöft, Cavalier. 

Bachelor af Science in Educalion 
(and Bachelor's Diploma in Teaching): 

Paula Jo Geston, Gardar. 

Bachelor of Science in 
Business Administration: 

Elias Willmar Vatnsdal, Grand 
Forks, (áður í Hensel). 

Juris Doctor: 

Kenneth Franklin Jóhannson, Lang- 
don. 

Randolf Evan Stefánson, Grand 
Forks. 

3.—6. júní —• Sjötugasta og áttunda 
ársþing lúterska Kirkjufélagsins haldið 
að Gimli, Man. Var þetta síðasta þing 
þess sem sjálfstæðs kirkjufélags, því að 
stuttu síðar gekk það inn í hina miklu 
kirkjulegu félagsheild, The Lutheran 
Church in America. Hins vegar verður 
stofnað Hið íslenzka lúterska safnaðar- 
félag (Icelandic Lutheran Conference) til 
eflingar sambandsins milli lútersks fólks 
af íslenzkum stofni og viðhalds íslenzk- 
um trúar- og menningararfi. 

9. júní —- f tilefni af 65 ára afmælis 
hans efndu nemendur og vinir dr. Stef- 
áns Einarsson til virðulegs samsætis 
honum til heiðurs, en hann hafði þá látið 
af kennslu og fræðistörfum við Johns 
Hopkins háskólann í Baltimore eftir 35 
ár í þeirri stöðu. Meðal ræðumanna voru 
Thor Thors, sendiherra íslands í Wash- 
ington, og hinn kunni íslandsvinur og 
fræðimaður, prófessor Kemp Malone. 
Tilkynnt var einnig, að á næstunni kæmi 
út í Kaupmannahöfn afmælisrit dr. 
Stefáni til heiðurs, er vinir hans og vel- 
unnarar standa að. 

12. júní — Flaug stór hópur íslendinga 
frá Winnipeg til Reykjavíkur og dvöld- 
ust þessir heimsækjendur á íslandi fram 
eftir sumrinu og sumir fram á haust. 

16.—17. júní •— Lýðveldishátíðardags 
íslands minnzt víðsvegar vestan hafs. 

18, júní — Við kosningar fulltrúa á 
sambandsþingið í Ottawa voru tveir fs- 
lendingar endurkosnir með miklum at- 
kvæðamun, William Benedickson, sem 
verið hefir þingmaður Kenora Rainy- 
River kjördæmisins í Ontario síðan 1945, 
og Eric Stefánson, sem verið hefir þing- 
maður Selkirk kjördæmis undanfarin 
fjögur ár. 


Júní — Árni Ronald Fáfnis, sonur 
þeirra séra Egils (látinn fyrir allmörgum 
árum) og Ellen Fáfnis, Bottineau, N,- 
Dakota, brautskráðist af The Northern 
Illinois University, De Kalb, Illinois, og 
hlaut menntastigið „Bachelor of Science 
in Business Management". 

1. júlí — Erlingur K. Eggertson (sonur 
Árna (löngu látinn) og Þóreyjar Egg- 
ertson í Winnipeg) skipaður kennari 
(lecturer) við lögfræðideild Manitoba- 
háskólans. 

Júlí — í byrjun þess mánaðar kom 
Heimir Thorgrimson, Winnipeg, heim úr 
þriggja vikna heimboði til íslands á veg- 
um Þingeyingafélagsins í Reykjavík og 
annarra aðila í Þingeyjarsýslum. Þjóð- 
ræknisfélag íslendinga á íslandi átti 
einnig hlut að heimboðinu. Heimir hefir 
tekið mikinn og góðan þátt í félagsmál- 
um íslendinga í Winnipeg. í för með 
honum var Freyr Thorgrimsson bróðir 
hans, en þeir eru þingeyskir í báðar ætt- 
ir. 

Júlí — Um þær mundir lét Karl B. 
Thorkelson í Virden, Manitoba, af em- 
bætti sem yfirumsjónarmaður skóla (In- 
spector of Schools), en hann hefir gengt 
því embætti við ágætan orðstír síðan 
1949, en var áður skólastjóri í Árborg í 
þrjú ár og í Morden í 19 ár, og naut 
einnig mikils álits í því starfi. 

Júlí — Dr. P. H. T. Thorlakson, Winni- 
peg, skipaður í spítalaráð Manitobafylkis 
(Manitoba Hospital Commission). 

8. júlí — Þrítugasta og sjötta ársþing 
Kvennasambands Únítara haldið að 
Hnausum, Man. Mrs. Elma Gíslason, 
Winnipeg, var kosin forseti. 

Júlí ■— Mrs. Wilhelmina (Jónsson) 
Mabb, aðstoðar prófessor í stærðfræði 
við United College í Winnipeg, lauk 
Master of Arts prófi í þeim fræðum á 
Minnesota háskólanum (Univ. of Minne- 
sota). 

29. júlí — Haldinn árlegur íslendinga- 
dagur við Friðarbogann í Blaine, Wash. 

Júlí—ágúst — Um þær mundir lögðu 
séra Hjalti Guðmundsson, frú hans og 
dóttir, alfarin af stað til Ísíands, en hann 
hafði nokkur undanfarin ár verið sókn- 
arprestur íslenzka prestakallsins í Norð- 
ur-Dakota með búsetu að Mountain. 
Kvöddu sóknarbörn hans þau prests- 
hjónin með fjölmennu og ánægjulegu 
samsæti og vottuðu þeim ennfremur 
þökk sína fyrir ágætt starf með góðum 
gjöfum. 

Ágúst — Frá byrjun þess mánaðar og 
fram til októberloka dvaldi Sister Laufey 



42 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


Olson, um undanfarin ár „Deaconess" 
við Fyrstu lútersku kirkju í Winnipeg, 
á íslandi á vegum biskups íslands, dr. 
Sigurbjörns Einarssonar, og íslenzku 
þjóðkirkjunnar. Hafði Sister Laufey 
fengið styrk til þeirrar námsdvalar frá 
Alþjóðasambandi lútersku kirkjunnar 
(Lutheran World Federation) í Genf í 
Sviss. 

Ágúst — í þeim mánuði ferðaðist 40 
manna hópur frá íslandi víðsvegar um 
byggðir íslendinga í Canada og Banda- 
ríkjunum frá hafi til hafs. Fararstjórar 
voru þeir séra Bragi Friðriksson og 
Guðni Þórðarson blaðamaður. 

6. ágúst — Sjötugasti og þriðji íslend- 
ingadagur haldinn að Gimli, Man. 

Ágúst — Frú Ingibjörg Jónsson, rit- 
stjóri Lögbergs-Heimskringlu, dvaldi 
þann mánuð á íslandi í boði Vestmanna- 
eyja, en Þjóðræknisfélagið á íslandi átti 
einnig hlut að heimboðinu. Flutti frú 
Ingibjörg ræðu á hinni kunnu og fjöl- 
sóttu þjóðhátíð Vestmannaeyinga í 
ágústbyrjun og ferðaðist síðan austur og 
norður um land. í för með henni var 
systir hennar, frú Thórunn Valgardsson 
frá Moose Jaw, Sask. 

Ágúst — Björn Jónasson, sveitar- 
stjóri Siglunesbyggðar í Manitoba, heiðr- 
aður með fjölmennu og sérstaklega 
virðulegu samsæti í Ashern, Man., er 
hann lét af störfum eftir meir enn 40 
ár í sveitarstjóra sessinum. Margir for- 
ystumenn fyikisins fluttu ræður og 
vottuðu heiðursgestinum virðingu sína 
og þakklæti. Landbúnaðarráðherra fylk- 
isins ávarpaði hann fyrir hönd Dufferins 
Roblin forsætisráðherra og afhenti hon- 
um heiðursmerki fyrir frábæra þjónustu. 
Hið sama gerði forseti sambands sveit- 
arfélaea fyrir hönd síns félagsskapar, og 
var Björn jafnframt kosinn heiðursfélagi 
þeirra samtaka. Hann er fæddur í Mý- 
vatnssveit í Suður-Þingeyjarsýslu 20. 
okt. 1884 og kom vestur um haf til 
Kanada 1893 með foreldrum sínum, 
Þorláki Jónassyni frá Grænavatni og 
Kristrúnu Pétursdóttur frá Reykjahlíð. 

16. ágúst — Vann séra Jóhann Frið- 
riksson, Erickson, Manitoba, það afrek 
að synda fram og aftur yfir Clear Lake, 
Man., en það er 19 enskra mílna vega- 
lengd. Mikill fjöldi áhorfenda á landi og 
í bátum á vatninu fylgdist með sundinu, 
og þótti það vel af sér vikið af manni 
rúmlega sextugum að aldri, enda vakti 
þetta afrek séra Jóhanns víðtæka at- 
hygli í blöðum og útvarpi. 

21. ágúst — Forseti íslands, herra Ás- 
geir Ásgeirsson, afhenti á Rafnseyri 
málverk af Jóni Sigurðssyni, en mál- 


verkið er gjöf frá Páli bónda Guðmunds- 
syni í Leslie, Sask., sem áður hefir sýnt 
mikla ræktarsemi sína til íslands með 
stórgjöf til skógræktar og með öðrum 
merkisgjöfum. Málverkið er gert af 
Halldóri Péturssyni eftir ljósmynd af 
Jóni Sigurðssyni. Páll er frá Rjúpna- 
felli í Vopnafirði og flutti vestur um haf 
1911; hann hefir verið maður mjög á- 
hugasamur um vestur-íslenzk þjóðrækn- 
is- og menningarmál. 

31. ágúst — 3. sept. — Ársþing „The 
Western Canada Unitarian Conference" 
haldið í Banff, Alberta. Séra Philip M. 
Pétursson, Winnipeg, var endurkosinn 
útbreiðslustjóri. 

9. sept. — Minningarguðsþjónusta um 
dr. Vilhjálm Stefánsson haldin í Víkur- 
kirkju að Mountain, en hinn víðfrægi 
landkönnuður og rithöfundur ólst upp 
þar í byggð. Séra Kolbeinn Sæmundsson, 
sem þá þjónaði Mountain prestakalli um 
stundarsakir, stjórnaði minningarathöfn- 
inni, en dr. Richard Beck flutti minn- 
ingarræðuna. 

14.—16. sept. — Þrítugasta og áttunda 
ársþing Bandalags lúterskra kvenna 
(The Lutheran Women’s League of Mani- 
toba) haldið í Riverton, Man. Mrs. Ingi- 
björg Bjarnason Goodridge var endur- 
kosin forseti. 

27. sept. — Þjóðræknisfélag fslendinga 
i Vesturheimi tók þátt í skrúðsýningu, 
sem fram fór undir umsjón Winnipeg 
Y.M.C.A. í sambandi við tuttugasta árs- 
þing aðalfélagsins (National Council of 
Y.M.C.A.). Frú Hólmfríður Daníelsson, 
varaféhirðir Þjóðræknisfélagsins, sá um 
þátttöku íslendinga, samdi leikþáttinn 
og umsögn þá, er lesin var samtímis því 
og sýningin fór fram, en hún var tákn- 
ræn lýsing á bókmenntahneigð og starfi 
íslendinga og heimilislífi þeirra. Nokkrar 
íslenzkar konur, klæddar íslenzkum 
þjóðbúningum, tóku einnig þátt í sýn- 
ingunni, sem þótti mjög vel takast, og 
sungu íslenzk þjóðlög. 

Okt. — Dr. Kjartan I. Johnson, læknir 
í Pine Falls, Man., kjörinn forseti Lækna- 
félagsins í Manitoba (Manitoba Medical 
Association) á ársþingi þess í Winnipeg. 
Hann er fæddur að Lundar, Man., 1910, 
sonur landnámshjónanna Einars (Þor- 
kelssonar) Johnson, ættaður úr Svarfað- 
ardal, og Oddfríðar Þórðardóttur, sem 
fædd var í Borgarhreppi í Mýrasýslu. 

18. okt. ■— Átti hinn mikli fróðleiks- 
maður Árni Myrdal, að Point Roberts, 
Wash., níræðisafmæli. Hann er sérstæð- 
ur maður og fjölhæfur snillingur, og 
víðkunnur meðal íslendinga fyrir frum- 
samdar og þýddar ritgerðir sínar í vest- 
ur-íslenzku vikublöðunum. 



HELZTU VIÐBURÐIR 


43 


21. okt. — Sérs Kristján R. Róberts- 
son, sem stuttu áður kom vestur um haf 
frá Reykjavík ásamt fjölskyldu sinni, 
settur í embætti sem prestur í Argyle 
prestakalli í Manitoba af dr. Valdimar 
J. Eylands, fyrrv. forseta Lúterska 
kirkjufélagsins íslenzka. 

Okt. — Dr. Thorvaldur Johnson lét af 
embætti sem framkvæmdastjóri land- 
búnaðar rannsóknarstöðvarinnar við 
Manitoba-háskóla fyrir aldurs sakir, en 
varð um þær mundir hálf-sjötugur. 

4. nóv. — Vígð Æskulýðshöll Fyrsta 
lúterska safnaðar í Winnipeg við fjöl- 
menna árdegisguðsþjónustu. Sóknar- 
presturinn, dr. Valdimar J. Eylands, 
stýrði guðsþjónustunni og vígsluathöfn- 
inni, en dr. Otto Olson, nýkjörni forseti 
Central Canada Synod, prédikaði. 

6. nóv. — Við almennu kosningarnar 
í Bandaríkjunum var Valdimar Björns- 
son, Minneapolis, endurkosinn til fjög- 
urra ára, með mjög miklu afli atkvæða, 
sem fjármálaráðherra í Minnesota; en 
Helgi Jóhannesson í Bismarck, N.Dakota, 
sem áður hafði skipað sess aðstoðar- 
dómsmálaráðherra, var kosinn dóms- 
málaráðherra í N.Dakota, einnig með 
drjúgum atkvæðamun. Hann er fæddur 
að Garðar, N.Dakota 21. júní 1906, son- 
ur landnámshjónanna Benedikts og 


Hildar Jóhannesson. Við sömu kosningar 
var sonur Helga, Kent Jóhannesson lög- 
fræðingur, k o si n n héraðslögmaður 
(State Attorney) í Oliver héraði í N.- 
Dakota. 

Des. — Blaðafrétt skýrir frá því, að 
Dr. Robert E. Helgason hafi nýlega lok- 
ið embættisprófi í geðlækningum að 
loknu framhaldsnámi í þeirri fræðigrein 
á Fylkisháskólanum í British Columbia 
(Univ. of British Columbia) og McGill 
háskóla í Montreal. Hann er sonur þeirra 
Mr. og Mrs. H. J. Helgason í D’arcy, 
Sask. Hann starfar nú í geðlækninga- 
deild British Columbia fylkis (B.C. 
Mental Health Services). 

14. des. — Við fylkiskosningarnar í 
Manitoba voru þessir íslendingar endur- 
kosnir þingmenn, dr. George Johnson, 
heilbrigðismálaráðherra í Gimli kjör- 
dæmi, Elman Guttormsson blaðamaður, 
í St. George kjördæmi, og Oscar Björn- 
son, í La du Bonnet kjördæmi. 

Des. — Dr. Richard Beck kosinn með- 
limur í fræðafélaginu „National Associ- 
ation on Standard Medical Vocabulary‘‘ 
í Bandaríkjunum og ráðunautur þess í 
Norðurlandamálum. Félag þetta hefir 
það að markmiði að samræma og koma 
í fastar skorður málforða í læknavísind- 
um og skyldum vísindagreinum. 


Umgetning: 

í þessum árgangi Tímaritsins varð ei rúm fyrir ritdóma. Mér þykir þó hlýða 
að geta þess að meðritstjóra mínum, Gísla Jónssyni, fomspurðum, að skömmu 
fyrir jól kom út á Akureyri ritgerðasafn eftir hann, sem nefnist „Haugaeldar" 
(útkoma bókarinnar er enn á fárra vitorði hér vestra). 

„Haugaeldar“ eru hiklaust eitt myndarlegasta ritsafn, sem Vestur-íslendingur 
hefir látið frá sér fara, enda ekki í grafgötur um það að ganga, að höfundur er í 
hópi ritfærustu manna. Bókin skiptist í fjórar deildir: I. Tónskáíd; II. Ritgerðir og 
erindi; III. Samtíðarmenn, lífs og liðnir og IV. Formálsorð bóka. 

Sumar ritgerða hafa áður birzt á prenti, aðrar ekki eins og hinn gagnmerki 
þáttur „Heiðarbúinn og ættmenn hans.“ 

Bókin er 415 bls. að stærð, prýdd fjölda mynda. Hún er höfundinum til mikils 
sóma. 


H.B. 



Prófessor RICHARD BECK: 


Mannalát 


ÁGÚST 1961 

17. Jónas J. Middal, garðyrkju- og 
blómræktarmaður, á sjúkrahúsi í 
Seattle, Wash. Fæddur 15. febr. 1877 á 
Fremra-Skógskoti í Miðdölum í Dala- 
sýslu. Foreldrar: Jón Jónsson og Helga 
Jónasdóttir. Kom til Vesturheims 1899 
og hafði verið búsettur í Seattle í 54 ár. 
Áhugamaður um íslenzk félagsmál og 
prýðisvel skáldmæltur. 

SEPTEMBER 1961 

20. Sigurlaug Johnson, ekkja Zophon- 
íasar Bjömssonar Johnson, prentara, á 
elliheimilinu Stafholti í Blaine, Wash. 
Fædd 14. maí 1877 að Hellum á Vatns- 
leysuströnd í Gullbringusýslu. Foreldrar: 
Rafn Guðmundsson (Nordal), síðar land- 
námsmaður í Argyle, Manitoba, og Guð- 
rún Þóroddsdóttir. Kom til Kanada alda- 
mótaárið, hafði um langt skeið átt heima 
í Seattle. 

OKTÓBER 1961 

2. Halldór B. Jónsson, á sjúkrahúsi í 
Langenburg, Sask., 64 ára gamall. 

29. Gunnel (Gunnlaug) Halldórson, 
kona Friðriks Halldórson, að Mountain, 
N.-Dakota, á sjúkrahúsi í Cavalier, N.- 
Dakota. Fædd í grennd við Mountain 3. 
nóv. 1885. Foreldrar: Bjarni Bjarnason 
frá Víðihóli á Hólsfjöllum og Gróa Jóns- 
dóttir frá Kálfafelli í Vopnafirði. 

NÓVEMBER 1961 

12. Hóseas G. Eiríksson, í Markerville, 
Alberta. Fæddur í grennd við Hensel, 
N.-Dakota, 2. sept. 1883. Foreldrar: Gísli 
Eiríksson frá Þorgrímsstöðum í Breiðdal 
og Anna Kristín Einarsdóttir frá Egils- 
seli í Fellnahreppi í Norður-Múlasýslu. 
Fluttist með foreldrum sínum til Alberta 
1891. 

16. Rögnvaldur Gísli Hillman, á Elli- 
heimilinu Borg að Mountain, N.-Dakota. 
Fæddur 23. okt. 1873. Foreldrar: Pétur 
Rögnvaldsson frá Kleifum á Skaga í 
Skagafirði og Ólöf Kjartansdóttir Eiríks- 
sonar úr sömu sveit. Fluttist vestur um 
haf með foreldrum sínum til Ontario 
1874, en í Akrabyggð í N.-Dakota 1881. 
Lengi bóndi í Mouse River byggðinni í 
N.-Dakota, en seinna um mörg ár að 
Mountain. 

20. Halldór (Túi) Bjamason, húsgagna- 
smiður i Vancouver, B.C. Fæddur 3. júní 
1888 í grennd við Hensel, N.-Dakota. 


Foreldrar: Sigfús Bjarnason og Helga 
Gunnlaugsdóttir, landnámshjón í ís- 
lenzku byggðinni í N.-Dakota. Land- 
námsmaður í Saskatchewan og búsettur 
þar lengi, en síðastliðin 20 ár í Van- 
couver. 

22. Thorkell Eymundson, í Prince 
Rupert, B.C., 82 ára að aldri. 

DESEMBER 1961 

18. Joseph Thor Thompson, í Selkirk, 
Man. Fæddur að Gimli, Man., 16. des. 
1934. Foreldrar: Pétur G. Thompson og 
Guðrún Thompson. Hafði verið í Ridd- 
araliðslögreglu Kanada (Royal Canadian 
Mounted Police) síðan vorið 1953 á ýms- 
um stöðum í Alberta, en lenti í bílslysi 
í janúar 1958, er síðar dró hann til dauða. 

23. Jóhanna Magnúsína (Hanna) Jónas- 
son, kona Edwins Jónasson, á Gimli, 59 
ára gömul. 

26. Stefán Jónsson Matthews, á heimili 
sínu við Siglunes, Man. Fæddur í Víði- 
dal á Fjöllum 8. maí 1882. Fluttist vest- 
ur um haf með foreldum sínum fimm 
ára gamall og bjó mestan hluta ævinnar 
í grennd við Siglunes. 

29. Ólafur Jónasson, á Almenna sjúkra- 
húsinu í Winnipeg. Fæddur í Selkirk, 
Man., 3. sept. 1903. Foreldrar: Ólafur 
Jónasson og Helga Jónasdóttir. Ólst upp 
í Árnesbyggð í Manitoba, en búsettur í 
Winnipeg síðustu 15 árin. 

30. Magnús Guðmundur Guðlaugsson, 
fyrrum landnámsmaður í Saskatchewan 
og Alberta, í White Rock, B.C. Fæddur 
að Ljárskógaseli í Dalasýslu 22. ágúst 
1880. Foreldrar: Guðlaugur Bjarnason og 
Magdalena Skúladóttir. Fluttist með 
þeim vestur um haf til Nýja íslands 1883. 
Bóndi í Saskatchewan framan af árum, 
síðan um nærri 40 ár í Alberta, en sein- 
ustu árin í White Rock. Forystumaður í 
sveitarmálum og ritfær vel. Gaf út end- 
urminningar sínar. 

Des. — Mrs. Halldóra Petersen, í Van- 
couver, B.C. Fluttist vestur um haf frá 
Reykjavík, þegar hún var ung kona. 

JANÚAR 1962 

1. Eyjólfur Gunnarsson, á sjúkrahúsi 
í Langenburg, Sask. Fæddur 4. ágúst 
1874. Foreldrar: Gunnar Gunnarsson og 
Ingveldur Eyjólfsdóttir, er bjuggu á 
Innri-Ásláksstöðum á Vatnsleysuströnd í 
Gullbringusýslu. Fluttist til Kanada alda- 
mótaárið og hafði lengstum verið bóndi 



MANNALÁT 


45 


í Þingvallabyggð í grennd við Church- 
bridge, Sask., en árin 1939—60 í Camp- 
bell River, B.C. 

2. Anna Jónsdóttir Harvey, á sjúkra- 
húsi í Vancouver, B.C. Fædd 10. jan. 
1896 í Heiðarbót í Suður-Þingeyjarsýslu. 
Foreldrar: Jón Bjarnason og Kristbjörg 
Þorkelsdóttir, og kom hún með þeim til 
Kanada 1902. Átti framan af árum heima 
í Selkirk og Winnipeg, en síðan 1907 í 
Vancouver. 

6. Hlöðver Ámason, í Burlington, Ont., 
67 ára að aldri. Fyrrum búsettur í Riv- 
erton, Man., og um all-langt skeið í Van- 
couver, B.C. 

10. Mrs. G. H. (Kristjana) Catherall, á 
sjúkrahúsi í New Westminster, B.C. 
Fædd á fslandi 6. okt. 1888. Foreldrar: 
Jón Bergsson og Þóra Þorsteinsdóttir, og 
fluttist hún með þeim vestur um haf til 
Nýja íslands 1899. Framan af árum bú- 
sett í Winnipeg og Headingly, Man., en 
síðan 1926 í New Westminster. 

10. Stefán Björn Austford, að heimili 
sínu í Winnipeg, 69 ára gamall; fyrrum 
bóndi að Vestfold, Man. 

12. Benedikt B. Ólafsson, málarameist- 
ari, á heimili sínu í St. Vital, Man. 
Fæddur á Akranesi 23. nóv. 1895. For- 
eldrar: Jónas Ikaboðsson, ættaður úr 
Dalasýslu, og Anna Sveinbjarnardóttir, 
ættuð frá Bygggarði á Seltjarnamesi. 
Kom vestur um haf til Winnipeg 1911. 
Tók mikinn þátt í íslenzkum félagsmál- 
um í Winnipeg. 

12. Kristín Thordarson, ekkja Vigfúsar 
Thordarson, að Elliheimilinu Betel að 
Gimli, Man., 91 árs að aldri. Átti heima 
í Oak Point byggð í Manitoba í 56 ár. 

13. Jensína Júlía Guttormsson, kona 
Guttorms skálds Guttormssonar á Víði- 
völlum við fslendingafljót, á sjúkrahúsi 
í Winnipeg. Fædd 13. júlí 1884 á Hólm- 
látri á Skógarströnd í Snæfellsnessýslu. 
Foreldrar: Daníel Sigurðsson oddviti og 
Kristjana Jörundsdóttir. Fluttist vestur 
um haf til Kanada með fjölskyldu sinni 
1894, og settist fjölskyldan að í Grunna- 
vatnsbyggð, nálægt Lundar, Man. 

13. Sigurgeir Sigursteinn Oddson, 
húsamálari, á heimili sínu í Vancouver, 
B.C., 58 ára gamall. Foreldrar: Sigurgeir 
og Ágústa Oddsson, sem fluttist frá ís- 
landi til Kanada og áttu heima í Lund- 
arbyggð í Manitoba, og þar ólst Sigur- 
geir upp. Búsettur í Winnipeg framan af 
árum, en síðan 1937 í Vancouver. 

25. Ingibjörg Líndal, á heilsuhæli í 
Chicago, 89 ára að aldri, fyrrum búsett 
að Mulvinhill, Man. Fluttist frá íslandi 
til Manitoba með fjölskyldu sinni um 
aldamótin, en þaðan til Chicago 1922. 

26. Kristmundur Bernhart Ingimund- 


son, á heimili sínu í Fort Garry, Man., 
68 ára. Fæddur í Selkirk, Man. Foreldrar: 
Guðjón Ingimundson trésmíðameistari, 
ættaður frá Vestmannaeyjum, og Guð- 
björg Bernharðsdóttir, ættuð úr Árnes- 
sýslu. 

27. Helga Jónsson, ekkja Thorvardar 
Jónssonar, níræð að aldri. Ættuð úr 
Reykjavík, en hafði átt heima í Winnipeg 
51 ár. 

28. Friðþjófur Edward Snidal, kaup- 
maður, á heimili sínu í Steep Rock, Man. 
Fæddur að Seamo, Manitoba, 26. jan. 
1893. Foreldrar: Nikulas Snædal, fæddur 
á Hvanná á Jökuldal, og Ragnhildur 
Einarsdóttir frá Ásgeirsstöðum í Eiða- 
þinghá. Hafði rekið verzlun í Steep Rock 
í 42 ár. 

Jan. — Skúli Hanson fasteignasali, á 
Deer Lodge sjúkrahúsinu í Winnipeg. 
Fæddur í Húnavatnssýslu 14. marz 1880. 
Foreldrar: Hannes J. Jónsson og Elín- 
borg Ásbjamardóttir. 

FEBRÚAR 1962 

I. Friðrika Hallgrímsson, að Ámes, 
Man. 

10. Þórhalla Elísabet Amgrímsson, 
ekkja Sigurðar Arngrímsson, á sjúkra- 
húsi í Bellingham, Wash., 76 ára að aldri. 
Foreldrar: Þórólfur Vigfússon, frá Litlu- 
Breiðuvík í Reyðarfirði, og Björg Péturs- 
dóttir, frá Hákonarstöðum á Jökuldal. 
Ólst upp hjá Bjarna Péturssyni móður- 
bróður sínum og Þóru konu hans, og 
fluttist með þeim vestur um haf ung að 
aldri. Fyrrum búsett í Montana og 
Saskatchewan, en síðari árin í Blaine, 
Wash. 

II. Tobías Tobíasson múrari, í Wyn- 
yard, Sask. Fæddur 15. sept. 1885 á 
Helgastöðum í Biskupstungum, en alinn 
upp í Reykjavík. Fluttist vestur um haf 
með fjölskyldu sinni 1911, var fyrstu tíu 
árin í Fort McLeod, Alberta, en síðan í 
Wynyard til æviloka. Ágætlega skáld- 
mæltur, og birtust mörg kvæði hans í 
vestur-íslenzku vikublöðunum. 

19. Lillian Rosbjorg Stephansson 
Puller, kona Gordon Puller, á sjúkrahúsi 
í Bellingham, Wash. Fædd 30. okt. 1920 í 
Blaine, Wash., dóttir Gests og Herdísar 
Stephansson. 

23. Jóhanna Pálsson, að heimili sínu í 
Vancouver, B.C. Fædd í Litlu-Breiðuvík 
í Reyðarfirði 30. marz 1875. Foreldrar: 
Páll Jónsson og Valgerður Þórólfsdóttir. 
Fluttist ásamt fjölskyldunni vestur um 
haf árið 1900, og var um 50 ára skeið 
búsett í Winnipeg, en síðustu árin í Van- 
couver. 

23. Guðmundur Halldór Thorkelson, á 
Gimli, Man., 54 ára gamall. Rak skraut- 
munaverzlun þar í bæ í fjölda mörg ár. 



46 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


MARZ 1962 

2. Siberg Norman Kristjánsson, í Tor- 
onto, Ont., 34 ára. Fæddur að Gimli, 
Man., sonur Mr. og Mrs. Siberg Krist- 
jánsson. Búsettur í Toronto síðastliðin 
átta ár. 

3. Marus Benson, á Almenna sjúkra- 
húsinu í Winnipeg, 44 ára gamall. Fædd- 
ur í Hecla, Man., sonur Benedikts W. og 
Guðrúnar (Doll) Benson. Stundaði lengi 
fiskveiðar á Winnipegvatni, og var síð- 
ustu árin búsettur í Selkirk, Man. 

4. Þórunn Jóhannsson, kona Gests 
Jóhannssonar, á Almenna sjúkrahúsinu 
í Selkirk. Fædd 10. ágúst 1882 í Rangár- 
vallasýslu. Foreldrar: Jón Einarsson og 
Arndís Andrésdóttir. Fluttist vestur um 
haf 1910, og átti framan af árum heima 
í Piney, Man., en nærri öll síðari ár í 
Selkirk. 

6. Kristján Hinrik ísfjörð, á Almenna 
sjúkrahúsinu í Vancouver, B.C. Fæddur 
10. febrúar 1890 á ísafirði. Fluttist 
tveggja ára gamall vestur um haf með 
fósturforeldrum sínum, Sæmundi Ara- 
syni (frá Bæ í Múlasveit í Barðastrand- 
arsýslu) og Guðríði ívarsdóttur (frá 
Bolungarvík), er settust að í Argyle- 
byggð í Manitoba; ólst Kristján þar upp 
til fullorðinsára, síðan búsettur á ýmsum 
stöðum í Manitoba, en síðustu 20 árin í 
Vancouver. Áhugamaður um íslenzk 
félagsmál. 

7. Kristján Björn Sigurdson, á Gimli, 
Man., 68 ára gamall. 

8. Kristín Sigrún Thorarinson, kona 
Sigtryggs Thorarinson, í Riverton, Man., 

75 ára að aldri. 

23. Skúli Johnson, á Elliheimilinu 
Stafholti í Blaine, Wash. Fæddur á Ás- 
grímsstöðum í Hjaltastaðaþinghá í Norð- 
ur-Múlasýslu 11. marz 1875. Foreldrar: 
Jójj Torfason og Guðrún Skúladóttir. 
Fluttist vestur um haf til Kanada ungur 
að aldri; lengi fram eftir árum í Foam 
Lake byggðinni í Saskatchewan, en síð- 
ari árin búsettur að Point Roberts og í 
Blaine, Wash. 

26. Thuríður ólafson, kona Björns 
Ólafson, að heimili sínu í Árborg, Man., 

76 ára gömul. Fædd í Riverton, og voru 
þau hjón búsett að Víðir, Man. og í 
Saskatchewan fram til 1947, er þau fluttu 
til Medicine Hat, Alberta, en aftur til 
Árborgar fyrir stuttu síðan. 

26. Björn (Barney) Walterson, frá Sel- 
kirk, Man., á Almenna sjúkrahúsinu í 
Winnipeg, 58 ára gamall. Fæddur í 
Cypress River, Man., en flutti til Selkirk 
1939. 

31. Hallfríður Jones, á Almenna 
sjúkrahúsinu í Winnipeg, 74 ára að aldri. 
Fædd að Tjöm í Suður-Þingeyjarsýslu. 


Foreldrar: Kristján Sigurðsson og Helga 
Þórðardóttir; fluttist með þeim vestur 
um haf að Gimli 1888. Búsett í Winnipeg 
síðastliðin tíu ár. 

APRÍL 1962 

2. John Árnason, í Selkirk, Man., átt- 
ræður að aldri. Fluttist vestur um haf 
til Kanada 1886; átti fyrst heima í 
Mikley, síðan á Gimli, en síðustu 40 árin 
í Selkirk. Stundaði fiskveiðar á Winni- 
pegvatni. 

2. Kristmundur N. S. Friðfinsson; í 
Árborg, Man., 69 ára gamall. Fæddur 
að Geysir, Man., og rak þar búskap fram 
til 1948, en síðustu árin búsettur í Ár- 
borg. Áhugamaður um íslenzk menn- 
ingarmál og forystumaður í sveitarmál- 
um. 

3. Jón A. Sveinsson, að Baldur, Man. 
Fæddur að Gimli 26. sept. 1877, en upp- 
alinn í Argyle, Man. Foreldrar: Land- 
námshjónin Árni Sveinsson og Guðrún 
Helga Jónsdóttir. 

3. Bessi Valtýr Pálsson, fiskimaður, í 
Prince Rupert, B.C., 42 ára gamall. Fædd- 
ur og alinn upp í Mikley, Man., sonur 
Ingólfs og Helgu Pálsson; áður fiski- 
maður á Winnipegvatni. 

_ 5. Thorbergur (Beggi) Jones, að heimili 
sínu í Mikley, Man., á áttræðisaldri. 
Fæddur í Mikley, sonur frumherjanna 
Brynjólfs Jónssonar og Katrínar konu 
hans, og átti heima á eynni ævilangt. 
Stundaði fiskveiðar á Winnipegvatni. 

5. Lillian Marie Eyjólfsson, kona John 
Eyjólfsson, í Winnipeg, á Almenna 
sjúkrahúsinu þar í borg. Fædd í Árborg, 
Man., dóttir M. Borgfjörð og konu hans, 
en hafði átt heima í Winnipeg síðastliðin 
41 ár. 

8. Sigríður Peterson O’Hare, frá Árnes, 
Man., að Elliheimilinu Betel á Gimli, 
Man., hnigin að aldri. Flutti af íslandi 
til Kanada 1889. 

8. Engilráð Kristín Hendrickson Dar- 
well, í Vancouver, B.C., 65 ára gömul. 

12. Sæunn Hólm, ekkja Gunnars 
Hólm, frá Marietta, Wash., á Elliheimil- 
inu Stafholt í Blaine, Wash. Fædd 19. 
maí 1870. Foreldrar: Markús ívarsson og 
Guðríður_ Guðmundsdóttir, bæði eyfirzk 
að ætt. Ólst upp fram yfir tvítugsaldur 
hjá hjónunum Jóhannesi Jónssyni og 
Þorgerði Kristjánsdóttur á Hranastöðum 
í Eyjafirði. Kom vestur um haf 1913. 

14. Jóhannes Jóhanneson, að North 
Battleford, Sask. Fæddur á fslandi 1883, 
en flutti til Bandaríkjanna um aldamót- 
in og þaðan til Wynyard 1905. 

18. Soffía Guðrún Anderson, ekkja 
Sigtryggs S. Anderson, í Wynyard, Sask. 
Fædd á íslandi 8. ágúst 1894, en flutti 



MANNALÁT 


47 


með foreldrum sínum til Pembina, N,- 
Dak., 1901, en fjórum ámm síðar til 
Grandybyggðarinnar norður af Wynyard. 

24. Kristín Helga Kristjánsson, kona 
Sigtryggs Kristjánssonar, fyrrum skóla- 
kennara á Gimli, á Almenna sjúkrahús- 
inu í Winnipeg. Fædd og uppalin að 
Skarðshömrum í Norðurárdal í Mýra- 
sýslu. Foreldrar: Helgi Árnason, seinna 
bóndi á Hreimsstöðum, og Helga Bjarna- 
dóttir, kona hans. Kom vestur um haf 
til Kanada 1913. Búsett á ýmsum stöðum 
vestra, en flutti aftur til íslands 1930 og 
átti heima í Reykjavík til 1947. Flutti 
þá á ný til Vesturheims, en aftur til fs- 
lands 1959, og var í heimsókn til ætt- 
ingja og vina vestan hafs, er hún andað- 
ist. Vann að hjúkrunarstörfum beggja 
megin hafsins. Víðkunn fyrir dulræna 
hæfileika sína, og hafa komið út á ís- 
landi tvær bækur um hana. 

24. Arthur Ingvar Gíslason frá Selkirk, 
af slysförum, 19 ára gamall. Fæddur í 
Riverton, Man., sonur Mr. og Mrs. Árni 
Gíslason, en fluttist með þeim til Selkirk 
fyrir þrettán árum. 

25. Gísli Þórður Friðgeirsson (Fred 
Fridgerson) trésmiður, í Los Angeles, 
Kalifomia. Fæddur í Reykjavík 4. 
febrúar 1899. Flutti vestur um haf með 
foreldum sínum, Mr. og Mrs. Ásgeir 
Friðgeirsson til Árborgar, Man., alda- 
mótaárið, en hafði verið búsettur í Kali- 
forníu síðan 1923. 

25. Thorkell (Keli) Ingimar Pálmason, 
að Gimli, Man., á sjúkrahúsinu þar í bæ, 
79 ára að aldri. Fæddur á íslandi, en 
flutti til Kanada 1887, og var bóndi í 
nágrenni við Gimli þangað til fyrir tíu 
árum. 

26. Eiríkur Guðjón G. Eiríksson, á 
heimili sínu við Markerville, Alberta. 
Fæddur í N.-Dakota 26. marz 1886, en 
fluttist með foreldrum sínum til Alberta 
1891 og ólst þar upp. (Um ætt hans, sjá 
dánarfregn Hóseasar bróður hans 12. 
nóv. 1961 hér að framan). 

26. Stefán Hjálmar Thorvardson, frá 
Winnipeg, af slysförum í Jackson, Michi- 
gan. 36 ára gamall. Fæddur í Geysir, 
Man., en hafði verið bílstjóri í Riverton 
og Rosa, Man., en síðustu sjö árin í 
Winnipeg. 

27. Victoría Jónasson, ekkja Jónasar 
Jónassonar frá Engimýri í Riverton, 
Man., í Winnipeg, 69 ára að aldri. 

27. Guðjón Finnson, á Elliheimilinu 
Betel að Gimli, Man., 94 ára. Flutti vest- 
ur um haf til Kanada fyrir 58 árum og 
átti fyrst heima í Riverton, síðan að 
Gimli og í Selkirk. 

28. Kristine Ólafson Brandson, kona 
Önundar Brandson, í Swan River, Man. 
Fædd í Ólafsvík 10. ágúst 1875 og ólst 


þar upp. Fluttist vestur um haf með 
manni sínum og börnum til Winnipeg 
1905, búsett í Árborg 1910—20, fluttust 
síðan til Swan River dalsins, og hafa 
verið búsett í Swan River bænum síðan 
1949. 

28. Guðrún Björg Sigurdson, ekkja 
Jóhannesar Sigurdson, fyrrum búsett í 
Víðir, Man., og Winnipeg, í Victoria, 
B.C. Flutti af íslandi til Kanada 1906, og 
átti heima í Victoria síðastliðin tvö ár. 

29. Ingibjörg Helgason, kona Jónatans 
Helgasonar í Prince Rupert, B.C., á 
heimili dóttur sinnar að Gimli, Man., 66 
ára að aldri. Fædd á Gimli, elzt af böm- 
um séra Jóhanns Sólmundssonar og 
Guðrúnar konu hans. Átti lengstum 
heima í Manitoba, en árið 1945 fluttu 
þau hjónin til Prince Rupert. 

30. George Sigmar, að heimili sínu í 
Winnipeg. Fæddur í Glenboro, Man., 24. 
sept. 1891. Foreldrar: Sigmar Sigurjóns- 
son frá Einarsstöðum í Reykjadal og 
Guðrún Kristjánsdóttir frá Sultum í 
Kelduhverfi, er bjuggu að Hólum í 
Reykjadal í Suður-Þingeyjarsýslu. Meðal 
eftirlifandi bræðra hans er dr. Haraldur 
Sigmar í Kelso, Wash. 

MAÍ 1962 

8. Sveinn Magnússon Geirhólm, að 
heimili sínu á Gimli, Man., 83 ára gam- 
all; hafði átt heima á Gimli síðan 1908. 

11. Ingibjörg Johnston, ekkja Hafsteins 
Sigurðssonar (Tom Johnston) frá Kee- 
watin, Ont., í Winnipegosis, 89 ára að 
aldri. Fluttist frá íslandi til Gimli 1886 
og þaðan til Keewatin tveim árum síðar. 

11. Oddný Aðalbjörg Anderson, ekkja 
Ólafs Anderson, í Winnipeg. Kom frá 
fslandi til Kanada fyrir 59 árum og hafði 
átt heima í Winnipeg síðustu fimm árin. 

15. Arnheiður Guttormsdóttir Eyjólfs- 
son, ekkja Friðriks Franks Eyjólfssonar, 
í Winnipeg. Fædd 22. des. 1904 að Ottó, 
Man. Foreldrar: Guttormur skáld Gutt- 
ormsson og Jensína Júlía DaníelsrUttir 
Guttormsson. Póstmeistari og símstjóri í 
Riverton, Man., í nærri aldarfjórðung. 
Ritfær vel. 

18. Séra Guðmundur B. Guðmundsson, 
að heimili sínu í Las Vegas, Nevada. 
Fæddur í maí 1898, sonur Bjarna Guð- 
mundssonar frá Stardal á Stokkseyri í 
Árnessýslu (látinn) og konu hans Ingi- 
bjargar Jónsdóttur (í Tujunga, Kali- 
forníu). Kom til Kanada 13 ára en til 
Bandaríkjanna 1922. Tíu árum síðar 
lauk hann prestaskólanámi í Chicago. 
Hann gengdi prestsstörfum á ýmsum 
stöðum, meðal annars var hann lengi 
herprestur í Japan og Manila, en mörg 
síðari árin var hann prestur í Las Vegas, 



48 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


og lét sig einnig skipta velferðar- og 
félagsmál borgar sinnar. 

Geir Bogason, í San Diego, Kaliforníu. 
Ættaður úr Mýrasýslu, fæddur 27. marz 
1896. 

22. Stanley Stefánsson, á heimili sínu 
í Vancouver, B.C., 62 ára gamall. Fæddur 
að Hecla, Man., sonur landnámshjón- 
anna Bjarna Stefánssonar og Sigríðar 
Halldórsdóttur. Átti fyrst heima í Mikley, 
en síðan í Selkirk, þar sem hann stund- 
aði fiskveiðar og vélfræðileg störf; all- 
mörg síðari árin búsettur í Vancouver. 

María Hinrikson, ekkja Einars Jóns 
Hinrikson, í Selkirk, Man. Fædd í Suður- 
Þingeyjarsýslu 3. maí 1886. Foreldrar: 
Gunnlaugur Oddsson og Guðný Ólöf 
Sigfúsdóttir. Fluttist tveggja ára gömul 
með þeim til Kanada og átti frá því árið 
eftir heima í Selkirk. 

24. Alexander (Alec) Sigurgeirson, frá 
Beardmore, Ont., á sjúkrahúsi í Mc- 
Dearmid, Ónt., 62 ára að aldri. Fæddur 
að Gimli, sonur Jakobs og Victoríu Sig- 
urgeirson. Hafði um langt skeið verið 
skógarvörður (Forest Ranger) í þjónustu 
Ontario fylkisstjórnarinnar. 

24. Guðrún Ruth, ekkja Guðjóns Hrút- 
fjörð (Ruth), bónda í Cypress River, 
Man., á sjúkrahúsi í Winnipeg. Fædd á 
Akratanga í Hraunhreppi í Mýrasýslu 
10. ágúst 1874. Foreldrar: Sigurður Páls- 
son skipstjóri og Guðrún Jónsdóttir. 
Lengstum búsett í Cypress River, en síð- 
ustu 15 árin í Winnipeg. 

Fluttist frá íslandi til Manitoba 1898. 

25. Kristinn W. Sigurgeirson, frá 
Hecla, Man., á Almenna sjúkrahúsinu í 
Winnipeg, 55 ára gamall. Fæddur að 
Hecla, sonur landnámshjónanna Vil- 
hjálms Sigurgeirssonar og Kristínar 
Helgadóttur Tómassonar. Stundaði fisk- 
veiðar á Winnipegvatni mestan hluta 
ævinnar og jafnJframt þeim minkarækt 
síðari árin. 

26. Carl William Goodman, á heimili 
sínu í Winnipeg, 66 ára að aldri. For- 
eldrar: Þorlákur Einarsson Goodman frá 
Fagradal á Hólsfjöllum og Friðrika 
Jónsdóttir, skagfirzk að ætt. 

26. Jón Stephanson byggingameistari, 
í Moose Jaw, Sask., 75 ára gamall. 
Fæddur í Norður-Dakota. Foreldrar: 
Magnús Stefánsson og ólöf Sigfúsdóttir, 
er voru í hópi allra fyrstu íslenzkra 
frumherja í því ríki, en Magnús, eins og 
kunnugt er, einn af þeim, sem fyrst 
fóru í landkönnunarferð til Dakota. Jón 
fluttist með foreldrum sínum til Climax, 
Sask., árið 1913, tveim árum síðar til 
Moose Jaw og átti þar heima síðan. At- 
hafnasamur byggingameistari og mikils 
metinn í því starfi. 

30. Kristín Níelsdóttir Love, í Los 


Angeles, Kaliforníu, hnigin að aldri. Af 
breiðfirzkum ættum, en fluttist tvítug 
að aldri vestur um haf til Kanada alda- 
mótaárið, nokkurum árum síðar vestur í 
Washingtonríki, en hafði verið búsett í 
Kaliforníu árum saman. Hálfsystir séra 
Árelíusar Níelssonar í Reykjavík. 

JÚNf 1962 

4. Brandur Brandson byggingameistari, 
á sjúkrahúsi í Victoria, B.C. Fæddur þar 
í borg 9. nóv. 1890 og lengstum búsettur 
þar. Foreldrar: Einar Brandsson frá 
Reynishjáleigu í Mýrdal og Sigríður Ein- 
arsdóttir frá Hvoli í sömu sveit. Fluttust 
vestur um haf til Norður-Dakota 1886, 
en árið eftir til Victoría, og áttu þar 
heima ævilangt. 

5. Björn Guttormsson, að heimili sínu í 
Winnipeg. Fæddur 30. des. 1883. Foreldr- 
ar: Guttormur Þorsteinsson og Birgitta 
María Jósephsdóttir frá Krossavík í 
Vopnafirði, og fluttist hann ungur að 
aldri með þeim vestur um haf. Hafði 
átt heima í Manitoba í 69 ár. 

13. Guðrún Brandson, ekkja Magnúsar 
Brandson, fyrrum búsett í Winnipeg, á 
Elliheimilinu Betel að Gimli, Man., 83 
ára að aldri. 

15. Stefán Daneval Bjarnason Stefáns- 
son, á sjúkrahúsinu í White Rock, B.C. 
Fæddur 8. nóv. 1879 að Hnúki í Hrúta- 
firði. Foreldrar: Bjarni Stefánsson og 
Elín Eiríksdóttir, og kom hann með 
þeim vestur um haf til Winnipeg 1883. 
Fyrrum kaupmaður í Leslie, Sask., og í 
Eriksdale, Man., síðan búsettur um 
nokkur ár í New Westminster, B.C., en 
síðan 1945 í White Rock. Áhugamaður 
um félags- og menningarmál, einn af 
stofnendum og fyrstu embættismönnum 
Þjóðræknisfélagsins. 

15. Rowley Jorgen Frederickson, í 
Winnipeg, 74 ára gamall. Fæddur í East 
Selkirk, Man., en átti heima í Winnipeg 
síðustu 15 árin. 

17. Alan Jón Bardal, á Almenna 
sjúkrahúsinu í Vancouver, B.C., 22 ára 
gamall, sonur Mr. og Mrs. Halldór S. 
Bardal þar í borg. 

18. Guðrún Rósmunda Kerr, kona 
George Kerr, í Riverton, Man., 73 ára 
að aldri. Fædd á íslandi, en flutti til 
Kanada fyrir 62 árum. Hafði átt heima 
í Selkirk, Árborg og Keewatin, en síðast- 
liðin fimm ár í Riverton. 

26. Leifur Metusalem Ellison, á Ðeer 
Lodge sjúkrahúsinu í Winnipeg. Fæddur 
12. marz 1897 í Loðmundarfirði í Norður- 
Múlasýslu. Foreldrar: Eileifur Magnús- 
son og María Metúsalemsdóttir, lengi til 
heimilis í Winnipeg. 

30. Edwin Frederik Stephenson, á Al- 
menna sjúkrahúsinu í Winnipeg, 63 ára 



MANNALÁT 


49 


gamall. Foreldrar: Frederik (látinn) og 
Anna Stephenson í Winnipeg. Rak bú- 
skap í Morden, Man., í 12 ár, en átti 
heima í Winnipeg síðustu fimm árin. 

JÚLf 1962 

5. Guðný Aðalbjörg Anderson, kona 
Pauls Anderson, að heimili sínu í Winni- 
peg, hnigin að aldri. Fædd á íslandi, en 
fluttist ung að árum með foreldrum sín- 
um til Minneota, Minn. Búsett í Cypress 
River, Man., í 43 ár, en síðustu árin í 
Glenboro og Winnipeg. 

12. Jón Sæmundsson, áður í Prince 
Rupert, B.C., á sjúkrahúsi í New West- 
minster, B.C., 82 ára gamall. Fæddur á 
Loftsstöðum í Gullbringusýslu; foreldrar: 
Sæmundur Sæmundsson og Guðrún 
Magnúsdóttir. Kom frá íslandi til Winni- 
peg aldamótaárið. 

15. Lára Sigurðsson, ekkja Jakobs 
Sigurðssonar, áður í Upham, N.-Dak., á 
heimili sínu í Bellingham, Wash. Fædd 
í Reykjavík 1899, en fluttist með móður 
sinni, aðeins fárra mánaða gömul, vestur 
um haf. Átti heima í Bellingham síðan 
laust eftir 1930. Áhugakona um íslenzk 
félagsmál. 

19. William Haraldsson Olson, á sjúkra- 
húsi í Winnipeg, 78 ára gamall. For- 
eldrar: Landnámshjónin Haraldur Jó- 
hannsson Olson og Hansína Einarsdótt- 
ir Olson bæði ættuð frá Húsavík í Suður- 
Þingeyjarsýslu. Vann lengi að fasteigna- 
sölu í Winnipeg, en síðari árin forstjóri 
Swan verksmiðjunnar þar í borg. 

21. Noah David Halldórsson, frá Bel- 
air, Man., á sjúkrahúinu að Gimli, Man. 

31. Erlingur Erlingsson, í Long Beach, 
Kaliforníu. Fæddur 21. okt. 1921. 

31. Sigurður Sigurbjörnsson, fyrrum 
landnámsmaður og bóndi við Leslie, 
Sask., á sjúkrahúsinu í Foam Lake, Sask. 
Fæddur 5. júlí 1882 að Skógum í Vopna- 
firði. Foreldrar: Sigurbjörn Sigurðsson 
og Guðrún Björnsdóttir, er bjuggu fyrst 
að Skógum en seinna að Ytra-Núpi í 
sömu sveit, og þar ólst Sigurður upp. 
Fluttist vestur um haf til Winnipeg 1904, 
um langt skeið búsettur í grennd við 
Leslie, en síðustu árin í Foam Lake. 


ÁGÚST 1962 

1. Kristín Ólafson, fyrrum í Selkirk, á 
sjúkrahúsinu að Gimli, Man., 92 ára. 

2. Frederick Jón Vatnsdal, í Winnipeg, 
41 árs gamall. Foreldrar: Björn og Bryn- 
hildur Sigurdson Vatnsdal, en ungur 
tekinn í fóstur af þeim Hannesi og Tilley 
Pétursson í Winnipeg. Flugmaður í þjón- 
ustu stjómardeildarinnar Department of 
Transport. 


2. Sigurður Bjömson, á sjúkrahúsi í 
Cavalier, N.-Dakota. Fæddur á Bjarna- 
stöðum í Blönduhlíð í Skagafirði 2. jan. 
1880. Foreldrar: Þorlákur Bjömsson frá 
Höskuldsstöðum í Blönduhlíð og Hólm- 
fríður Sigurðardóttir, ættuð úr Eyja- 
fjarðarsýslu. Fluttist vestur um haf til 
N.-Dakota með fjölskyldu sinni 1883; 
lengstum bóndi í grennd við Hensel, N.- 
Dak., en síðustu árin í Cavalier. 

6. Thomas Gillies, að heimili sínu í 
Winnipeg, 86 ára að aldri. Fæddur á ís- 
landi, en hafði verið búsettur í Winni- 
peg í 78 ár. 

11. Gestur Peterson, að heimili sínu 1 
St. Boniface, Man., 65 ára. Fæddur í 
Winnipeg, en átti heima í St. Boniface 
síðustu 15 árin. 

15. Sigríður Goodman, ekkja Guð- 
mundar Goodman, á Gimli, Man., 88 ára 
að aldri. Fluttist vestur um haf til 
Kanada 1924. 

16. Guðmundur Stefánsson, að Ashem, 
Man., 84 ára gamall. 

26. Dr. Vilhjálmur Stefánsson á sjúkra- 
húsi í Hanover, New Hampshire, í 
Bandaríkjunum. (Um ætt hans og ævi, 
sjá ritgerð um hann hér í ritinu). 

Ágúst — Andrew H. Pálmi Ijósmynd- 
ari, á heimili sínu í Springport, Michigan, 
í Bandaríkjunum. Kom vestur um haf 
1917, og hafði rekið „Palmi Art Studio“ 
í Springport í 36 ár. Víðkunnur skák- 
maður og einnig kunnur glímumaður á 
yngri árum. Ágætlega skáldmæltur og 
ritfær vel, og kom margt ljóða hans og 
annarra ritsmíða í vestur-íslenzku viku- 
blöðunum. 


SEPTEMBER 1962 

2. Sigurbjörg Einarsson, kona Gísla 
Einarssonar, að Elliheimilinu Betel, 
Gimli, Man. Fædd í Nýja-íslandi 1883. 
Foreldrar: Jón Björnsson og Margrét 
Guðmundsdóttir, er fluttust frá fslandi 
til Kanada 1876, og settust að á Sandy 
Bar í grennd við Riverton. Lengstum bú- 
sett á þeim slóðum, en síðustu fimm 
árin á Betel. 

2. Bergur J. Bjarnason, í Árborg, Man., 
79 ára gamall. Fæddur í Riverton, og var 
lengi bóndi í Geysir, Man. 

5. Jón I. Thorvaídson (Goodman), á 
heimili sínu í East Selkirk, Man., 77 ára 
að aldri. Flutti vestur um haf til Kanada 
fyrir 70 árum og var lengi fiskimaður á 
Winnipegvatni. 

6. Einar Alex Einarson, bóndi í ná- 
grenni við Gimli, á heimili sínu, 63 ára 
gamall. 

9. Jóna ólafson, kona Ólafs V. Ólafson, 
á heimili sínu í Winnipeg, 68 ára gömul. 
Átti fyrrum heima í Brandon, Man., en 
síðustu 45 árin í Winnipeg. 




50 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


10. Kristín Olson, kona Holmans Olson, 
að heimili sínu í Selkirk, Man., 63 ára 
að aldri. Fædd í Winnipeg, en átti lengi 
heima á Gimli, en síðan 1920 í Selkirk. 
Tók mikinn þátt í félagsstörfum. 

12. Guðbjartur Kárason, á Elliheim- 
ilinu Stafholti í Blaine, Wash. Fæddur 6. 
maí 1872 á Geirmundarstöðum í Selárdal 
í Strandasýslu. Foreldrar: Kári Kjart- 
anson í Goðdal og María Eyjólfsdóttir. 
Kom vestur um haf til Winnipeg 1902, 
en hafði síðan 1907 átt heima í Blaine, 
rúman síðasta áratuginn á Elliheimilinu 
þar í bæ. Áhugamaður um íslenzk 
félagsmál. 

19. Jón J. Sigurdson verzlunarmaður, í 
Árborg, Man., 53 ára gamall. Fæddur í 
Winnipeg. Foreldrar: Jóhannes Sigurds- 
son (látinn) og Thorbjörg Sigurdsson í 
Árborg. 

19. Valgeir (Walter) Daníelson, öku- 
maður, á heimili sínu í East Kildonan, 
Man., 49 ára gamall. Foreldrar Kristján 
og Kristjana Daníelson, frumbyggjar í 
Grunnavatnsbyggð, er lengi áttu heimili 
við Lundar, Man., og síðast í Winnipeg. 

25. Anna Halldórsson, ekkja Jóns 
Halldórssonar, á heimili sínu í Winni- 
peg, 81 árs gömul. Átti lengi heima í 
Víðir og í Riverton, Man., en síðustu 28 
árin í Winnipeg. 

26. Oddur Johnson trésmíðameistari, í 
Glendale, Kaliforníu. Fæddur undir 
Eyjafjöllum, en fluttist til Vestmanna- 
eyja barnungur. Foreldrar: Jón Sighvats- 
son frá Eyvindarholti og kona hans 
Karólína Kristín úr Eyrarsveit vestra. 
Kom til Vesturheims 1910, og átti framan 
af árum heima í Detroit, Michigan, en 
síðan 1938 í Kaliforníu. 

27. Sigrún Sigurgeirsdóttir Thorkels- 
son, kona Soffaníasar Thorkelssonar, 
fyrrum verksmiðjustjóra í Winnipeg, á 
sjúkrahúsi í Victoria, B.C. Fædd í 
Reykjavík 29. sept. 1907. Foreldrar: Sig- 
urgeir Jónsson frá Skarði í Gnúpverja- 
hreppi og Agnes Pálsdóttir frá Múlakoti 
á Síðu. Kom vestur um haf 1930. Framan 
af árum lengstum búsett í Winnipeg, 
en í Victoria síðan 1949. Forystukona í 
félagsmálum íslenzkra kvenna þar í borg. 

28. Trausti Frederickson, á heimili 
sínu í Winnipeg. Átti fyrrum heima að 
Baldur, Man. 

OKTÓBER 1962 

6. Thorsteinn Finnur Elíasson, að 
heimili sínu í East Kildonan, Man., 83 
ára gamall. Fæddur í Mikley, Man., átti 
síðar heima í Riverton, Gimli og Sel- 
kirk, en síðustu 26 árin í Winnipeg. 

13. Hallbera Guðrún Vigfúsdóttir 
Gíslason, ekkja Sigurgríms Gíslasonar 


húsasmiðs, á heimili sínu í Winnipeg. 
Fædd 2. júní 1866 að Flatey í Mýrum í 
Austur-Skaftafellssýslu. Foreldrar: Vig- 
fús Sigurðsson úr öræfum og Þórey 
Bjarnadóttir frá Holti í Mýrum. Kom 
vestur um haf til Winnipeg 1903. 

17. William Helgi Einarson, að heimili 
sínu í Winnipeg, 67 ára að aldri. Fæddur 
í Glenboro, Man. 

21. Jón Hjörtson, lengi bóndi við 
Garðar, N.-Dakota, í Grand Forks, N,- 
Dakota. Fæddur 17. sept. 1880. Foreldrar: 
Hjörtur Sigurðsson í Þrúðardal í 
Strandasýslu og Margrét Jónsdóttir. Kom 
vestur um haf 1885 með fósturforeldrum 
sínum, Oddi Jónssyni á Bræðrabrekku í 
Strandasýslu og Ingveldi Samúelsdóttur, 
er settust að í Garðarbyggð. 

21. Séra Eiríkur S. Brynjólfsson, á 
sjúkrahúsi í Vancouver, B.C. Fæddur 7. 
sept. 1903 í Litla Dal í Svínadal í Húna- 
vatnssýslu. Foreldrar: Brynjólfur bóndi, 
síðast í Skildinganesi, Gíslason, prests á 
Reynivöllum, og Guðný Jónsdóttir pró- 
fasts að Auðkúlu. Þjónaði Útskálapresta- 
kalli í 24 ár, Fyrsta lúterska söfnuði í 
Winnipeg árið 1947, og íslenzka söfnuð- 
inum í Vancouver frá 1952. Mikill á- 
hugamaður um kirkju- og þjóðræknis- 
mál. 

27. Herbert C. Manning, ritstjóri við 
stórblaðið Vancouver Sun í Vancouver, 
B.C. Fæddur í Winnipeg 1913, sonur 
Herberts og Magneu Manning, en hún 
er dóttir séra Bjarna Þórarinssonar, er 
fyrr á árum var lengi þjónandi prestur 
vestan hafs, bæði í Winnipeg og í 
Langruth, Man. 

31. Ólöf (Olive) Ámason, kona Johns 
Árnason, að heimili sínu í St. James, 
Manitoba, 67 ára gömul. 

Okt. — Oliver Pálson, frá Regina, 
Sask., í bílslysi í grennd við Central 
Butte, Sask., 54 ára að aldri. 

NÓVEMBER 1962 

7. Bjarni Sveinsson, á Elliheimilinu 
Höfn í Vancouver, B.C., þar sem hann 
hafði dvalið síðustu 8 árin. Mun hafa 
verið um áttrætt. Fyrrum bóndi í 
Howardville, Man., og byggingameistari 
í Keewatin, Ont., frá 1922—54. 

7. Guðjón Stefánson, landnemi og 
bóndi í Elfros-byggðinni í Saskatchewan. 
Fæddur 12. jan. 1894 að Sævarenda í 
Fáskrúðsfirði í Suður-Múlasýslu. For- 
eldrar: Jón Stefánsson og Guðfinna 
Halldórsdóttir. Fluttist til Kanada 1903, 
og nam nokkuru síðar land í Elfros- 
byggð. 

9. Stefanía Ragnhildur Johnson, kona 
Bergs Johnson, á Elliheimilinu Betel að 
Gimli, Man., 79 ára að aldri. 



MANNALÁT 


51 


10. Matthildur Borgfjord, ekkja Guð- 
mundar Borgfjord, á Elliheimilinu Betel 
að Gimli, 91 árs gömul. Flutti frá ís- 
landi til Kanada 1913 og átti heima að 
Winnipeg Beach, Man., í 40 ár. 

15. Guðrún Sigurdson, kona Stefáns V. 
Sigurdson útgerðarmanns, í Riverton, 
Man., á Almenna sjúkrahúsinu í Winni- 
peg. Fædd að Árnesi, Man., 11. sept. 
1898. Foreldrar: Einar Guðmundsson og 
Margrét Sigurðardóttir. Tók mikinn þátt 
í félagsmálum. 

21. Kristinn Normann, frá Piney, Man., 
á Almenna sjúkrahúsinu í Winnipeg. 
Fæddur í Brandon, Man., 5. maí 1892, en 
hafði átt heima í Piney síðan um alda- 
mótin. 

25. John Valdimar Halldórson, að 
heimili sínu í Winnipeg, 57 ára gamall. 
Fæddur í Piney, Man, en hafði verið 
búsettur í Winnipeg síðastliðin 30 ár. 

28. Jón Thorbergsson málarameistari, 
að heimili sínu í Morro Bay, Kaliforníu. 
Fæddur 1889, alinn upp í Reykjavík, 
en talinn ættaður úr Mýrasýslu. Fluttist 
vestur um haf um aldamótin, fyrst bú- 
settur í Seattle, Wash., síðan lengi í 
Los Angeles, en seinustu árin í Morro 
Bay. Mun hafa verið einn af fyrstu ís- 
lendingum, sem settust að í Los Angeles. 
Ágætur söngmaður framan af árum. 

30. Guðrún Eiríksson, kona Ólafs S. 
Eiríkssonar, í Selkirk, Man. Fædd á ís- 
landi 25. maí 1893. Fluttist með for- 


eldrum sínum til Kanada aldamótaárið, 
en þau settust að við Oakiew, Man. 

Nóv. — Guðmundur Johnson, í Van- 
couver, B.C., 84 ára að aldri. Fæddur að 
Rjúpnafelli í Vopnafirði, en fluttist með 
fjölskyldu sinni til Winnipeg 15 ára 
gamall. Stundaði trésmíði í Winnipeg, 
Baldur, Man., og víðar í Manitoba, en 
hafði átt heima í Vancouver síðan 1954. 

DESEMBER 1962 

6. Jón Jónatansson, rakari og skáld, í 
Winnipeg. Fæddur að Bæ á Höfðaströnd 
í Skagafirði 1. júní 1876. Foreldrar: 
Jónatan Jónatansson að Skemmu á 
Höfðaströnd og Guðrún Björnsdóttir frá 
Vík í Héðinsfirði. Kom vestur um haf 
til Winnipeg árið 1900, og var jafnan 
síðan búsettur þar, að undanteknum ár- 
unum 1903—1916, er hann átti heima að 
Gimli, Man. Stundaði rakaraiðn um 30 
ára skeið í Winnipeg og átti sína eigin 
rakarastofu. Sönghneigður maður og 
skáld gott, og birtist fjöldi kvæða eftir 
hann í Heimskringlu og víðar í íslenzkum 
blöðum vestan hafs. 

9. Einar G. Finnsson smiður, á Deer 
Lodge sjúkrahúsinu í Winnipeg. Fæddur 
að Gimli 18. júlí 1896. Foreldrar: Guð- 
mundur B. Jónsson frá Gufudal í Barða- 
strandarsýslu og Margrét Bjarnadóttir 
frá Víðivöllum við Steingrímsfjörð. 
Stundaði um mörg ár fiskveiðar við 
Steep Rock, Man., en smíðavinnu í 
Winnipeg seinni árin. 



English Department 


EDITORS' NOTE 

The introduction of an English section in this publi- 
cation after some two score years may come as a surprise 
to some of our subscribers. It is therefore only fitting 
that a brief explanation be given. 

One of the main reasons for the adoption of an 
English section is that in the Western Hemisphere the 
Icelandic language does not now appeal to as many 
people as it did almost half a century ago. In addition 
to this, our advertising manager has reported a growing 
reluctance among advertisers to support an exclusively 
Icelandic publication. This has led to ever increasing 
deficits during the last few years. 

At the Annual Convention of the Icelandic National 
League, held in Winnipeg last year the possibilities of 
decreasing and eventually eliminating the deficits of our 
publication and of securing its continuance were care- 
fully explored. Finally our publication committee along 
with other delegates to the convention almost un- 
animously passed a resolution to the effect that the 
editors of the “Tímarit” be authorized to include in it 
an English section which would primarily be devoted 
to Icelandic history, language and literature. It was 
felt too, that the original aims of the “Tímarit” could 
thus under present circumstances be more adequately 
served. 

After having considered the above resolution for 
some time, the editors decided to carry it out. 

At this point, no predictions will be made about the 
future of our publication. It is, nevertheless, our hope 
that the “Tímarit”, in its slightly altered guise, will be 
duly appreciated by its readers. 



VILHJÁLMUR BJARNAR M.A. 


Einar Jónsson: An Artist In 
The Service Of Life 

To listen jor the celestial music and to crystallize in one’s own per- 
sonal jorm those vibrations and echoes which come through one’s own 
self — that, to me, is art . 1 



Einar Jónsson 


Einar Jónsson, Iceland’s first great 
sculptor, was born on May 11, 1874, 
at Galtafell, a farm in Southern Ice- 
land. One of seven children, he was 
descended from a long line of farm- 
ers. There seems to have been an 
artistic strain in his family, for his 
mother was adroit at all kinds of 
needlework and embroidery, and his 
father and his brothers were good 
craftsmen in iron and wood. Jóns- 
son himself showed early signs of 


artistic sensitivity. As a young boy 
he was deeply touched by the 
beauty of nature in his home dis- 
trict and felt later in life that the 
“soul of nature” had quickened the 
“seed of art” in him. 2 In his imag- 
ination he would clothe each ob- 
ject of his immediate surroundings 
with a subjective quality of its 
own, and he would see pictures 
everywhere: in the knots and 

scratches of the woodwork of the 
farm house as well as in the land- 
scape, especially in rocks and 
mountains. But he was not satis- 
fied with such “pictures” alone. 
Quite early in life he developed a 
veritable passion for collecting all 
kinds of pictures. Only, they had to 
be finely and beautifully executed; 
for otherwise he would not have 
them. 3 

Jónsson’s first artistic expression 
took place when he was called 
upon to leam how to write, a task 
most unpleasant to him. He soon 
discovered, however, that pen, ink, 
and paper could serve a useful pur- 
pose, and many a time he was 
caught drawing pictures when he 
should have been practicing his pen- 
manship. 4 Another early avenue 

1. Skodanir, p. 181. 

2. Ibid., p. 9. 

3. Minningar, p. 75. 

4. Ibid., p. 58-59. 



54 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


of creation was carving in wood, 
which he had seen done by two of 
the workers on his father’s farm; 
but he was never satisfied with his 
efforts either at drawing or carv- 
ing. 

Jónsson’s practical father was 
gravely concerned about the boy’s 
artistic inclination and utter lack 
of interest in farming. His parents 
felt that the road of art was an 
arduous one and promised little 
livelihood. But Jónsson knew he 
wanted to tread that road. And 
through the kindly intercession of 
a neighboring clergyman, Jónsson’s 
father finally agreed to let the boy 
follow his inclination. So the win- 
ter of 1892 to 1893 he stayed in 
Reykjavík, studying among other 
things foreign languages, drawing, 
and painting. In the spring he left 
for Copenhagen, Denmark, where 
he was to receive all his formal 
training in art. 

After two brief abortive attempts 
at becoming interested in wood 
carving, which he was advised to 
study first, Jónsson became the 
pupil of the Norwegian sculptor 
Stephan Sinding, with whom he 
worked the following two years. 
Although he had great admiration 
for Sinding both as an artist and 
as a man, Jónsson did not feel that 
Sinding was particularly skilled as 
a teacher or that he took much in- 
terest in his pupils, whom he saw 
only seldom. But from this period 
derived the first ideas for some of 
Jónsson’s later works, e.g. “Wave 
of the Ages” (1894-1905) and the 
angel and the horse on “The Lamp” 
(1894-1918). 5 

5. IbicL., p. 166. 


Toward the end of his stay with 
Sinding, Jónsson began attending 
evening classes at “Den Tekniske 
Selskabskole” (The Technical So- 
ciety School) in Copenhagen. But 
upon leaving Sinding, he studied 
drawing at the school of the broth- 
ers Gustav and Sophus Vehrmeren 
for a while until he entered the 
Royal Academy of Fine Arts in 
Copenhagen for three years of study 
under the sculptors Theobald Stein 
and Vilhelm Bissen, to both of 
whom he felt deeply indebted. 6 

For the third year of his study at 
the academy he was granted a 
stipend by the Althing while home 
in Iceland for the summer of 1897. 
For the next four years Jónsson 
stayed and worked in Copenhagen, 
taking part in the 1901 Charlotten- 
burg exhibition with his famous 
group “Outlaws” (1898-1900). 

Upon receiving from the Althing 
another grant (almost exhausted in 
paying the sculptor’s debts, inci- 
dentally), Jónsson in 1902 left for 
the Eternal City-—visiting art in- 
stitutes in various cultural centers 
on the way: Berlin, Dresden, Mu- 
nich, Vienna, and Florence. During 
eighteen months of economic hard- 
ship in Rome, Jónsson produced 
several works, among them a huge 
group entitled “Man and Woman” 
(later destroyed) and the originals 
to such works as “Saga,” “The 
Watchman”, and “Ingólfur Arnar- 
son.” 7 On the retum journey to 
Copenhagen he visited Budapest, 
Kolaszvár (in Transylvania), and 
Vienna. 

There followed seven difficult 

6. Ibid., p. 166. 

7. Ibid., p. 203, 239. 



EINAR JÓNSSON 


55 


years in Copenhagen, during which 
time Jónsson completed the “Wave 
of the Ages” and produced, on com- 
mission, monuments to Jónas Hall- 
grímsson (the Icelandic poet d. 1845) 
and to Iceland’s first settler Ingólfur 
Arnarson (after the original made 
in Rome). During these years he 
showed “Man and Woman” at Das 
Kúnstlerhaus in Vienna and parti- 
cipated in a Danish exhibition in 
London. 8 

Jónsson’s efforts at earning a liv- 
ing by his art in Denmark proved 
abortive. A year’s stay in Berlin, 
1909-1910, met with the same fail- 
ure; so he returned to Copenhagen. 
The following year he was called 
to Iceland and commissioned to do 
a memorial to Jón Sigurðsson 
(leader in Iceland’s struggle for in- 
dependence, d. 1879), which now 
stands in a public square in front 
of the parliament building in Reyk- 
javík. After completing the statue 
the same year, Jónsson went back 
to Copenhagen, where, with the 
exception of short stays in London 
and Lund, he lived until 1914. 

In 1908 Jónsson offered to give his 
nation all the works he had already 
produced on the condition that the 
Icelandic government move them to 
Iceland and provide a museum for 
them. The offer was accepted, and in 
1914 he moved to Iceland. Con- 
struction of the museum, however, 
was not begun until 1916, when 
20,000 krónur had been secured by 
voluntary contributions by indi- 
viduals in addition to the 10,000 
krónur granted earlier by the Al- 
thing. 9 

8. Ibid., p. 237. 

9. Ibid., p. 275-76. 


In 1917 Jónsson married Miss 
Anna M. M. Jorgensen of Copen- 
hagen. That same year they went to 
the United States, where he was 
commissioned to make a statue of 
Þorfinn Karlsefni, the first white f 
settler in America, which now stands 
in Fairmont Park, Philadelphia. 10 

At the end of the war, he went 
to Denmark to oversee the trans- 
portation of his works to Iceland. 
Unfortunately some of them had 
been damaged in storage—some 
beyond repair, but what could be 
salvaged was moved to Iceland in 
1920. By that time the museum had 
been completed, although it was 
not opened to the public until 1923. 
There the artist lived and worked, 
except for occasional soujourns 
abroad, until his death on October 
22, 1954. Upon his death, his na- 
tion inherited all the works pre- 
served in his museum, that is, al- 
most all the works he ever created. 

The visitor to Jónsson’s museum 
is immediately struck by the di- 
verse nature of his works: They in- 
clude statues, reliefs, busts, archi- 
tectural designs, sketches, a n d 
paintings, although the artist’s 
greatness lies primarily in his 
sculptures. Apart from his many 
monuments, some of which are 
mentioned above, he often chose 
his motifs from Icelandic folklore, 
mythology, and the Bible. In the 
first group belong, e.g., “Outlaws” 
(1898-1900), “Dawn” (1897-1906), 
and “The Spell Broken” (1916- 
1918); in the second, “Ýmir and 
Auðhumla” (1907-1909), “The Birth 
of Psyche” (1915-1918), and “Thor 
Wrestling with Age” (1939-1940); 

10. Einar Jónsson, p. 12. 



56 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


and in the third, “Esau,” “Job” 
(both 1940), and “Jacob Wrestling 
with the Angel” (1940-1942). 

The visitor will also note that 
Jónsson frequently expressed him- 
^elf in a symbolic manner. A good 
example is “Natura mater” (1906): 
Here nature is pictured as simul- 
taneously the giver and destroyer 
of life—as a mother suckling 
her children at her bosom and 
as a beast of prey clutching and 
crushing them with her claws. “In 
the expression of her countenance 
it is as if good and evil blend im- 
perceptably in a vague mixture . . . 
Jónsson’s Natura mater bears at 
the same time the impress of the 
mountain, of man and of beast and 
cypresses from her hair.” 11 That is, 
the artist has here captured the 
duality of nature—the creative 
and destructive forces—and at the 
same time represented all the king- 
doms of nature. 

Two outstanding elements in 
Jónsson’s art remain to be discussed. 
First of these is the originality and 
individualism of his expression: He 
cannot be assigned to any category, 
school, or ism; he stands alone. 
So ingrained, indeed, was his aver- 
sion to extraneous influences that, 
as soon as he detected any in any- 
thing at which he was working, he 
would abandon it. 12 An aspect of his 
individualism, it may be added, was 
his original use of Icelandic land- 
scape features, such as “stuðlaberg” 
(columnar basalt) and rocky ridges, 
in many of his works. The other 
outstanding element, which no 

11. Gudmundur Finnbogason, "Einar Jónsson: 

The poet Sculptor,” Myndir, p. 76. 

12. IbicL., p. 80. 

13. Einar Jónsson, p. 10. 


viewer can fail to notice, is the 
philosophical and religious em- 
phasis in the majority of Jónsson’s 
works, especially his later ones. 

The explanation for these two 
elements in Jónsson’s art is to be 
sought, naturally enough, in the 
artist’s philosophy of life, which 
also included some definite views 
on the nature and purposes of art. 

Let us look first at his philosophy 
of life. After a temporary period 
of skepticism during his early years 
abroad, Jónsson—through the study 
of works by the Swedish mystic 
Swedenborg—returned to a re- 
ligious view of life. (Cf. August 
Strinberg’s religious conversion 
through the same agency). Avidly 
he went on to study spiritualism, 
theosophy, and various other mysti- 
cal doctrines, without, however, 
allying himself with any one parti- 
cular school of thought. From these 
influences evolved J ónsson’s 
private philosophy—a mystical con- 
ception of existence. Briefly out- 
lined, it may be stated in the follow- 
ing terms: All existence is an idea 
in the mind of the great Creator, 
the outward world therefore being 
a mere reflection of spiritual facts. 
Thus our life and existence is one 
grand metaphor, or symbol. Fur- 
thermore, man is essentially divine 
in nature, and his perfectability as- 
sured through a process of succes- 
sive incarnations, culminating with 
liberation from the “wheel of exis- 
tence” as the self attains to the true 
eternal life—-the Christ-life. The 
foundation of his philosophy of life, 
in Jónsson’s words, was “. . . the 
faith in God and in eternity—more 



EINAR JÓNSSON 


57 


specifically the faith in Christ and 
in his doctrine of love.” 13 His faith, 
thus, was an optimistic one in which 
there was no room for the, to him, 
dark doctrine of etemal damnation. 

As already indicated, Jónsson’s 
views on art were closely bound 
up with his philosophy of life. He 
saw art as an essential quality of 
all life—as the very “garb of the 
individuality placed at our free dis- 
posal to enable us to beautify our 
inner spiritual being for the benefit 
and edification of ourselves and of 
others.” 14 Here, I believe, is to be 
found the reason for Jónsson’s in- 
sistence upon originality and in- 
dividualism in artistic expression. 
The reason for the religious and 
philosophical strain in his art is 
also suggested in the quotation 
above but emerges more definitely 
in his theory on the very essence 
of art: namely, that nature, or exis- 
tence—from the crystal to the 
nebula, from the lowest to the high- 
est forms of life—is the true source 
of art. Thus, it follows, in his opin- 
ion, that art is a part of life and 
should therefore serve life by, 
among other things, helping the hu- 
man spirit to attain the greatest pos- 
sible development and indepen- 
dence. 15 In short, Jónsson wished to 
recreate in his own way, and in 
the service of the highest and the 
noblest, those wonders of existence 
which he was able to perceive— 
not, let it be noted, by consistently 
trying to imitate Nature, but rather 
by learning from her how to create 
his own forms from his world of 
ideas in somewhat the same way 

14. Skodanir, p. 102. 

15. Ibid., p. 134. 


as Nature creates hers, he felt, from 
her world of ideas, and by using his 
intuition for expressing that which 
otherwise would not be expressed. 16 

Jónsson’s religion, or philosophy of 
life, is manifested in his works in 
a variety of ways; but only a few 
of the manifestations can be sug- 
gested here. 

First may be mentioned two 
important themes that recur in many 
of his works: the victory of good 
over evil and the human spirit to- 
ward a higher goal. Examples of 
the former are “Dawn,” showing 
the “night troll” turning into stone 
in the rays of the rising sun and the 
maiden, who had been carried away 
by him, joyously greeting her savior 
the sun; and “The Spell Broken”, de- 
picting the knight who delivers the 
king’s daughter from the spell cast 
on her and who symbolizes the 
Savior who redeems the soul from 
the power of sin. 17 The latter theme 
is seen in a number of Jónsson’s 
works. Take for instance “The Wave 
of the Ages” (1894-1905), which in 
a beautiful manner symbolizes 
humanity being swept upward with 
the spiral of evolution. Or consider 
“Evolution” (1913-1914), perhaps 
the most clearly theosophical of all 
of Jónsson’s works, which depicts 
man growing away from the beast 
in him toward the Christ-life. The 
same upward surge is seen in “To- 
ward the Light” (a painting from 
1913-1915) and in “The Dedication” 
(1946), to mention two more ex- 
amples. 

Another indication of Jónsson’s 
religious preoccupation is the great 

16. Ibid.., p. 154. 

17. Finnbogason, op. cit., p. 77. 



58 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


number of angels found in his works. 
We might mention “The Angel of 
Life” (1910-1911), “The Angel of 
Light” (same year, a painting, “The 
Guardian Angel” (1910-1947), and 
“Jacob Wrestling with the Angel.” 

Since faith in Christ was the foun- 
dation of Jónsson’s philosophy of 
life, it is natural that Christ should 
also figure prominently in his 
works. The Christ motif, apparently, 
occurs first in a painting entitled 
“The Hour of Death” (1908-1915) 
and in the statue “The First Settler 
in Iceland (an Irish Monk)” (1908- 
1917) and recurs again and again 
after that, culminating in 1946 with 
a head of Christ and a ten-foot 
statue of Christ and in 1950 with 
a relief entitled “Come unto Me.” 
The last named, which appears to 
have been begun in 1917 as an ela- 
boration on an earlier painting (1913- 
1915), is an eloquent expression of 
the artist’s belief that Christ is the 
center of our existence—the goal 
toward which all life is tending. 

Judging by the time of the ap- 
pearance of the angel and the 
Christ motifs, it may be added in 
this connection, Jónsson’s retum to 
religion would seem to have taken 
place in about 1908. The themes 
of the victory of good over evil and 
of the upward surge of the human 
spirit, however, appear earlier in 
two of the works mentioned above 
—“Dawn” and “The Wave of the 
Ages,” respectively. Perhaps the 
artist conceived these works before 
his skeptical period. Or it may be 
that, because they “served life,” 
they were spared the destruction 
which later befell those of the works 


of that period which reflected the 
artist’s spiritual uncertainty. 18 

It has not been my purpose to 
suggest that all of Jónsson’s pictures 
contain some religious or philoso- 
phical idea. I have stressed the 
religious and philosophical side, 
however, because I feel it is almost 
certainly the single most important 
aspect of his art—and more so 
in his later works; for a study of 
his works in chronological order re- 
veals an increasing preoccupation 
with religious and philosophical 
questions with the passing years. 
His fondness for symbolism no 
doubt derives from his theory that 
life and existence are one great 
metaphor reflecting spiritual truths, 
some of which he wished to express 
in his art; therefore at least a nod- 
ding acquaintance with his religious 
and philosophical views is indis- 
pensable to any attempt at under- 
standing the symbolism in a large 
part of his works. It goes with- 
out saying that much has been left 
unsaid here on this score, but I hope, 
nevertheless, that what little has 
been said will provide a background 
for divining the meanings behind 
at least a few of Jónsson’s works. 

It is tempting to conclude with 
a tentative interpretation of what 
probably was Jónsson’s last work, 
left unfinished the year before his 
death, namely the relief “Draumur 
og dagsverk” (Aspiration and A- 
chievement; literally, “A Dream and 
a Day’s Work,” 1953). It pictures an 
angel standing over a snail which 
is striving upwards. I take this to 
be Jónsson’s final summing up of 
his attitude toward his artistic 

18. Skodanir, p. 90. 



EINAR JÓNSSON 


59 


achievement: He had wished to soar 
on angel’s wings but, on approach- 
ing the end of his days, felt that 
he had moved at a snail’s pace in 
expressing what he desired to say. 
To me, however, the work cannot 
be taken as a reflection upon the 
artist’s achievements, which by no 
means can be considered insignifi- 
cant, but rather as a testimony to 
the loftiness of his aspirations. He 
desired his art to serve life. His 
works attest his unswerving de- 
votion to his concept of the nature 
and purpose of life and art. Indeed, 
he can be said to have succeeded in 


crystallizing some of the “vibrations 
and echoes of the celestial music” 
for which he liked to listen. 


WORKS CONSULTED 

Gröndal, Benedikt, and Behrens, Charles G., 
ed. Einar Jónsson. Stockholm: KF:s Bokför- 
lag, 1954 Photographs of Jónsson’s works and 
of his museum; with an anonymous intro- 
duction in Icelandic and with abstracts in 
Danish, English, French and German. 

Jónsson, Einar. Minningar (Memoirs). Reyk- 
javik: Bókfellsútgáfan, 1944. 

—Myndir (Pictures). Copenhagen: Prentsmidja 
Martius Truelsens, B1925. Includes an article 
by Dr. Gudmundur Finnbogason on Jónsson’s 
art, entitled "Einar Jónsson myndaskáld’* 
(Einar Jónsson: The Poet Sculptor) trans- 
lated into English and Danish, pp. 62-80. 

—Myndir 11. Reykjavik: Rikisprentsmdjan 
Gutenberg, 1937. 

—Skodanir (Views). Reykjavik: Bókfellsút- 
gáfan, 1944. 


MONA LISA 

Smile on, smile on. Your smile may be a grin 
Of impish glee. Smile on without a care. 

Smile on. You smile may prove a curse, a sin. 

Smile on as long and sweetly as you dare. 

For in your smile lurk love and mischief, both, 

True harbingers of joys unborn, unspent. 

Smile on, eye, laugh, and I shall not be wroth, 

But drink a cup with you and not repent. 

Smile on and on, and purse your petal-lips, 

In that strange pout, which no one yet could tell; 
And while you smile, my giddy spirit dips. 

Into some deep and dark, yet glorious Hell, 

And so like life — a cheater and a fraud — 

I care not. Smile in spite of sin and God. 

Smile on. Smile on, what ever you may hide 
Behind that wierd wild beauty of your eyes 
Smile on. Oh, smile, be merciful and kind 
Though your eternal smile spell thousand lies. 

Smile on and let the fires of your face 

Burn up my heart, scorch life’s last tender grace. 

J. P. PÁLSSON. 



GUÐRÚN H. FINNSDÓTTIR: 


On The Ebbing Tide 

Translaied by Mekkin S. Perkins 


To all of us the day comes, sooner 
or later, when we must give an 
accounting of our lives, of ourselves, 
and of our achievements. That day 
had come to Ofeigur of Lundi. That 
night he was balancing the debits 
and credits of a lifetime of a little 
more than fifty years. Seated com- 
fortably in the sleigh, he allowed 
his horse to amble slowly along the 
smooth roadway. The weather was 
mild, with little frost. Not a breeze 
stirred. The moon shed its white 
light over the earth. As far as the 
eye could see the pure newly fallen 
snow covered everything except the 
thickets, which stood, silent and 
dark, like detachments of black 
elves on sentry duty. 

Ofeigur was tall and broad-shoul- 
dered, a fine figure of a man. His 
hair was dark, his eyes were keen, 
his features sharp. In his youth he 
had been a handsome chap, manly 
and full of fun. Many a girl in the 
neighborhood had felt her heart beat 
faster in his presence. It was thus 
with everything that concerned Ofei- 
gur. Good fortune seemed to chase 
him, people said. He grew richer 
and more popular year by year. But 
he did not owe his good fortune 
entirely to Fate. He had worked like 
a viking, had never spared himself, 
that is, until recently when he had 
been forced to take it easy because 


of ill health. He was now on his way 
home from a visit to the doctor. An 
old friend, the doctor had told Ofei- 
gur the truth: he did not have long 
to live. 

Ofeigur said very little when he 
got the bad news. It was not his 
nature to fuss about anything, but 
his thoughts, as he drove homeward, 
were unusually solemn. Only now 
that there was so little time left did 
he first realize how little he had 
accomplished, how poor his life had 
been in everything but hard work. 
The mere struggle for existence and 
the care of the family and farm had 
taken all his energy. True, he had 
made money, he had gained prestige, 
and he had eamed the respect of his 
fellow citizens. But while the outer 
man had grown and gained in power, 
the inner man, his better self, the 
spiritual man, had shrunken and 
dried up. Yes, there were debts he 
owed here and there, particularly 
to Solveig, his wife. He had cheated 
her in all his accounts, cheated her 
who had loved and cared for him, 
her who had given him lovely, gifted 
children, her who had labored and 
worked side by side with him all 
these years. He couldn’t understand 
how he and Solveig had gradually 
drifted apart; he didn’t know why 
it had happened or when it began. 
They were both concerned about the 
management of the household and 



ON THE EBBING TIDE 


61 


the farm—on that they were agreed 
—but their love for each other and 
their joy in close companionship had 
gradually waned and tumed to re- 
serve, then indifference, and at last 
rose up like a wall between them 
which neither of them tried to break 
down. He had always blamed it on 
the difference in their dispositions. 
He was domineering, ill-tempered, 
industrious; she stubborn, obstinate 
and taciturn. But, after all, were not 
the real causes too much hard work, 
too much fatigue, too much mon- 
otony which gradually took the joy 
out of life and destroyed all com- 
panionship? Solveig had been a 
cheerful, loving, beautiful woman. 
She was still beautiful, but the joy 
of life had left her. Wasn’t it his 
fault that she had lost it? Taciturn, 
serious, bossy and constantly work- 
ing—Solveig was that now. Even 
his mother, if she were alive, would 
have thought Solveig had gone too 
far in this, his mother who was 
afraid Solveig was a frivolous, 
worthless creature when he became 
engaged to her in defiance of every- 
thing and everyone. He then vowed 
to give her a life of ease to his dying 
day. But had he done that? Had he 
always made life easy for her? 

As he drove slowly homewards, 
Ofeigur clearly saw, in his mind’s 
eye, the events of the evening when 
they pledged their troth. He saw 
every detail of the drive they took 
that evening. Very different it was 
from this drive in every respect ex- 
cept one—it was Christmas Eve. 
Then his companions were youth, 
love and hope—Solveig. Now death 
rode with him. 


That night long ago a Christmas 
party was being held in the little 
country schoolhouse—a great event 
in those days. His younger brothers 
and sisters were beside themselves 
with joy of anticipation. He, too, 
looked forward to the party, mostly 
because Solveig was going with 
them. 

Solveig, who had come from Ice- 
land in the spring, was at the time 
employed as a domestic in their 
home. She hadn’t been with the 
family long when Ofeigur realized 
that he wanted to marry her, al- 
though she was but a poor lowly 
servant girl. That is, he would marry 
her, if only she would have him. But 
she had always held herself aloof 
when she so desired. 

There was much hustle and bustle 
getting ready to go. Ofeigur saw to 
it that his brothers and sisters all 
went in the large sleigh and that the 
cutter, which had room for only two, 
was reserved for himself and Sol- 
veig, and he hamessed his favorite 
horse to it. 

It was a typical Manitoba Christ- 
mas Eve, clear and cold, with starry 
skies. The moon shone bright. A 
dead calm reigned. The air was so 
still and quiet that it almost seemed 
as if the night were holding its 
breath. But it was bitter cold. The 
silvery white snowdrifts covered 
everything, lying in crested waves 
like stiffened waves of the ocean. In 
some ways the prairies resemble the 
ocean. Like it, they fill the soul with 
a burning desire to set out to explore 
the immense unknown. In the sum- 
mer they make one sad, but in win- 
ter they fill one with fear and dread, 



62 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


for when covered with snow, the 
prairies are even more terrifying 
than the ocean. They are calmer and 
more desolate. They give one the 
feeling that death is peering at one 
from behind every snowdrift. But 
that night the vast snow-covered 
prairies seemed to be fields of en- 
chantment over which Ofeigur and 
Solveig flew. The soft snow whirled 
up from about the horse’s hoofs and 
crunched underneath the runners of 
the sleigh. The air, crisp and cold, 
made the faces of the two young 
people burn and smart, and at each 
breath the frost clawed at their eyes 
with its furry paws. 

There, out in the clean, pure, star- 
lit Christmas Eve Ofeigur confessed 
his love and got the answer that his 
heart desired. And onward they flew 
over the soft, snowy fields as if in 
a dream, just the two of them, alone 
in the glorious world of Christmas 
joy and young love with happy, 
singing hearts. The snowfields ahead 
of them were no longer cold snow- 
fields but fields of enchantment 
where elves of light had strewn mil- 
lions of diamonds which glowed and 
sparkled under the starry skies. 

The school house was small, its 
ceiling low, but the tree was tall 
and beautiful, filling the whole 
building with its fragrance. There 
were few ornaments on the tree— 
some candles and homemade baskets 
and bags of colored paper filled with 
sweets hanging here and there from 
its branches. That was all. 

The children presented a program 
of Christmas carols, instrumental 
music and recitations. Afterwards, 
the gifts were given out. Ofeigur 


still remembered the look of sur- 
prise and delight on Solveig’s face 
when she got the package he had 
secretly slipped under the tree. How 
she blushed when she opened it and 
found in it silk for a dress and a 
little gold broach—from him! 

T'he faces of all the guests were 
beaming with joy and goodwill by 
the time they prepared to go home. 
“Merry Christmas and Good Night,” 
they called to each other as they 
climbed into the sleighs outside and 
started off. “Merry Christmas” the 
sleigh bells echoed until t'heir ring- 
ing died out in the distance. 

* * * * jje * 

When Ofeigur at last drew up 
before his home that night, he found 
the whole house bright with lights. 
He opened the outside door and 
walked in. The delightful odor of 
Christmas cookery, mingled with 
the fragrance of the large pine tree 
which his daughter had just finished 
trimming in the living room, filled 
his nostrils. The Christmas tree 
smiled at him, bright and glittering 
with lights, bright and glittering 
with Christmas gifts. His daughter, 
a beautiful gay young girl, attired 
in a charming frock, came foirward 
to meet him as soon as she became 
aware that he was home, and helped 
him take off his fur coat. He caught 
a glimpse of Solveig as she passed 
by the door leading out to the 
kitchen where she was busy prepar- 
ing the Christmas refreshments. 
Every room in the house had been 
cleaned and decorated. A festive 
spirit prevailed. Christmas had come. 

Guests, friends and relatives liv- 



ON THE EBBING TIDE 


63 


ing in the neighborhood, soon ar- 
rived to wish the family a Merry 
Christmas. They were given a warm 
welcome. Delicious refreshments 
were generously provided. No one 
was as jolly as the master of the 
house. He was the perfect host. He 
saw to it that everyone had a good 
time and no one was neglected. The 
evening passed quickly with feast- 
ing, merriment and song until the 
guests left and the rest of the family 
retired for the night, leaving Solveig 
and Ofeigur alone downstairs. 

Solveig now went from room to 
room tidying up here and there after 
the party. But Ofeigur went into the 


sitting room where fire still burned 
in a heater. He sat down in an easy 
chair before the fire, stretched out 
his legs, and allowed the warmth to 
stream over his limbs. He was dead 
tired from the burdens of the day 
and the merriment of the evening. 
He sat there staring into the fire, 
watching large sticks of wood flare 
up, turn to glowing embers and 
finally fall in great heaps of cold 
ashes. And it occurred to him that 
the trees were returning the sun- 
shine of a whole lifetime which 
they had borrowed to keep alive. 
Would he live long enough to do 
likewise, he wondered. 


EDITOR'S NOTE 

Guðrún Helga Finnsdóttir (Mrs. Gísli 
Jónsson) was bom at Geirólfsstaðir in 
Skriðdalur in Iceland on the 6th of 
February in 1884. In 1904 she emigrated 
to Winnipeg where she lived until the 
day of her death, the 25th of March, 
1946. 

In 1920 Guðrún Finnsdóttir published 
in this periodical her first short story 
“Landskuld”. During the next quarter 
of a century she wrote several short 
stories, both for our “Tímarit” and one 
of the Icelandic weeklies in Winnipeg, 
“Heimskringla”. 

Her first collection of short stories, 
“Hillingalönd”, fourteen stories, was 
published in Reykjavík in 1938. Eight 
years later, and shortly after the author’s 
death, the second collection “Dagshríðar 
spor” was published in Akureyri. Finally 
in 1950 the third book “Ferðalok” con- 
taining some of Guðrún Finnsdóttir’s 
public speeches and lectures, and also 
articles and poems on her life and works 
was published by her husband, Gísli 
Jónsson, in Winnipeg. 

It would be an understatement to say 
that Guðrún Finnsdóttir’s short stories 
were well received. They won, indeed, 
great acclaim and were highly praised 
by literary critics on both sides of the 
Atlantic. 


A critical analysis of her works will 
not be attempted here. It is, however, 
interesting to note that all of Guðrún 
Finnsdóttir’s stories deal with Icelandic 
pioneer life in America — a period of 
Icelandic-American history which she, in 
her best stories, may be said to have 
immortalized. 








PROFESSOR TRYGGVI J. OLESON: 


Inventio Fortunata 


In recent years a good deal of at- 
tention has been re-directed to a 
geographical treatise which, among 
other things dealt with the Arctic 
regions of Canada. 1 No copy of this 
work exists but its title was Inveniio 
Foriunaia and it was written about 
1360. Its author is unkown, and 
much ink has been spent in specu- 
lating as to his identity. Many com- 
mentators 2 have confidently identi- 
fied him as Nicholas of Lynn, a 
Carmelite who was a mathematician 
and spent some time at Oxford. He 
flourished in the latter half of the 
fourteenth centry. This man, or 
whoever the true author was, has 
now emerged in recent writings on 
the Inveniio Foriunaia as one of the 


most remarkable men of the day. 
He has been called “the outstanding 
figure” of the fourteenth century in 
geographical research. 3 

One writer has called him an Eng- 
lish scientist who travelled widely 
in the Arctic as a member of a sup- 
posed royal Norwegian expedition 
about 1360. 4 The same writer calls 
this “one of the world’s greatest ex- 
ploration expeditions,” and adds 
that to Nicholas it was “a grand 
achievement in the fields of naviga- 
tion, magnetic attraction and geog- 
raphy.” 5 On it Nicholas is said to 
have spent most of his time on Hud- 
son Bay where he found the mag- 
netic mountain. 6 Nicholas has also 
been made the leader of the earliest 


1. Attention has been centred on the Arctic references and not on the part that 
dealt with floating islands in the Atlantic. 

2. E.g. Fridtjof Nansen, In Norihern Misis, London, 1911, II, 151; B. F. de Costa, 
“Arctic Exploration”, Journal of ihe American Geographical Socieiy of New York, 
XII (1880); H. R. Holand, “An English Scientist in America 130 years before 
Columbus,” "Transaciions of ihe Wisconsin Academy of Sciences, Aris and 
Leiíers, XLVIII (1959); ibid., A Holy Mission io Minnesoia 600 Years Ago, 
Alexandria, Minnesota, 1959; H. Ingstad, Landei under Leidarsijernen, Oslo, 
1959. Cf. Asgaut Steinnes,” Ein Nordpolsekspedisjon ar 1360”, Syn og Segn, 
LXIV (1958) Steinnes says Nicholas sailed from Hull in 1360 on a ship with an 
English crew (p. 417), but there is no evidence for this statement. Most recently 
a Russian geographer, Dr. Samuel Varshavsky, has, according to newspaper 
reports, credited Nicholas with the discovery of America 130 years before 
Columbus (Winnipeg Tribune, 22. Dec. 1962). 

3. E. G. R. Taylor, Tudor Geography 1485-1583, London, 1930, p. 3. Professor Taylor 
says here that he is perhaps the author of the Inveniio, but in a later work (“A 
Letter dated 1577 from Mercator to John Dee”, Imago Mundi, XIII (1956) she 
points out that Nicholas was a Carmelite and thus could hardiy be the author. 

4. Holand, “An English Scientist”; ibid. A Holy Mission. The expedition is the 
so-called Knutsson one for which there is no trustworthey evidence. The 
Kensington runes which have been attributed to it have been shown to be a 
nineteenth century concoction (Erik Wahlgren, The Kensington Stone, Madison, 
1958). 

5. Holand “An English Scientist”, p. 219. 

6. Ibid. p. 209. 




INVENTIO FORTUNATA 



>1NE RESIDHNT MORAM 
HORIIONTEM HNiENT 
IVS INARIETEM 
IVM TOSSIDEAT 


AX-V'MENSIVM » 
iAX-^MENSIVM 
iX--? 

* Z-MENSIVM- 


iViiavH wan 

bl * SIX3ÍO 
moo SV1ASN1 SVH 
^AO VAXATOON! SAa 
■S.l AOVlD-SIi3iilW3 
i ASM03 Q VAbV SISVA 
SWAN3DAS 3VVW UAJ. 
■AAlaWV WAU0NWO13 
■ Í-3J3NQVW aaidVI X3 

,u ODUouvoaod 

,£AI3a ouaili iS3 3U303 r 1 


Arctic region on Ruysch's World Map 1508 


English expedition to the Arctic. 7 
One writer say that the author of 
the Inventio appears “to have made 
visits to Iceland and Greenland, and 
possibly to the Vikings’ Vineland in 
North America.” 8 On the other hand 
it has been suggested that the Eng- 
lish friar never got farther from 
England than Norway where he got 
the information he recorded in the 
Inventio . 9 What are we to make of 
this controversial figure and of his 
writings? 


First, I think, it must be said that 
the author will probably never be 
identified, at least with any cer- 
tainty. The only real reason for as- 
cribing the Inveniio Fortunata to 
Nicholas of Lynn is that Hakluyt 
names him as its author without 
any proof for his assertion. 10 
Very little is known of Nicholas of 
Lynn beyond the fact that he was 
a mathematician who drew up a 
calendar and made an astrolabe. 11 It 
has been pointed out, however, that 


7. Ingstad, Landet, p. 475. 

8. E. G. R. Taylor, The Haven — Finding Art, London, 1956, p. 155. 

9. Jón Dúason, Landkönnun og landnám islendinga í Vesturheimi, Reykjavík, 
1941—1947, pp. 166—171. Holand’s remarks (“An English Scientist”, p. 206) on 
Dúason’s opinion of Nicholas are inadequate if not misleading. Cf. also L. A. 
Vigneras, “The Cafe Breton Landfall: 1494 or 1497”, Canadian Historical Review 
XXXVIII (1957): “There is no doubt that the Franciscan friar’s alleged voyages 
to the North Pole are purely the product of the imagination” (p. 226). 

10. Richard Hakluyt, The Principal Navigalions Voyages Traffiques and Discoveries 
of fhe English Nation, Glasgow, 1903, I, 301. 

11. The Dictionary of Nafional Biography succintly records what is known. 









66 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


he was a Carmelite and could not 
thus be the author of the Inveníio 
whom our sources identify as a Mi- 
norite. 12 It has been suggested on the 
basis of a statement by John Dee 
that a Fransiscan, Hugh of Ireland, 
who was a contemporary of Nicho- 
las wrote the Inveniio . 13 Again there 
is no further evidence and all we 
know of Hugh is that he was a 
mathematician who travelled wide- 
ly and wrote a book on his travels. 
But then he is an Irishman and is 
so designated but our author is al- 
ways called English. We can only 
say the author of the Inveniio For- 
iunaia is an unkown Fransiscan 
friar of the fourteenth century. 

In the foregoing we may have got 
ahead of ourselves in considering the 
author before examining the earl- 
iest extant references to the work 
itself. This is not a lengthy task. The 
first recorded allusion to the Inven- 
iio is in a letter, only recently dis- 
covered, and which may be dated 
1497. 14 It is from an English mer- 
chant John Day, and is addressed to 
the Lord Grand Admiral of Spain 
(conjectured by some to be Colum- 
bus himself). In it John Day writes 
“Your Lordship’s servant brought 
me your letter. I have seen its con- 
tents and would be most desirous 
and most happy to serve you. I do 
not find the book Inventio Foriun- 
aia, and I thought that I (or he) 



Mercaior's man of ihe polar region 1569 


was bringing it with my things, and 
I am very sorry not to find it be- 
cause I wanted very much to serve 
you. I am sending the other book 
of Marco Polo . . ,” 15 This establishes 
beyond question the existence of the 
Inveniio but tells us nothing about 
it. 

Other sources do tell us a bit more 
of its contents and origins. On his 
world map dating from 1507 Ruysch 
has as his source for four legends 
the Inveniio Foriunaia . 16 Fernando, 
the son of Columbus, cites it in the 
life of his father which he wrote 
before 1539. 17 And Las Casas repeats 
the reference in his History of the 
Indies. 18 Mercator who knew both 
the Inveniio Foriunaia and the De- 
scripiion of Greenland (to be men- 
tioned later), certainly used the for- 
mer in the compilation of his chart 


12. Taylor, “A Letter”, p. 67. 

13. Cf. loc. cii. 

14. L. A. Vigneras, “New Light on the 1497 Cabot Voyage to America”, Hispanic 
American Historical Review, XXXVI (1956), 503-506; ibid. “The Cape Breton 
Landfall,” p. 226. 

15. Ibid, p. 226. 

16. A. E. Nordenskiöld, Facsimile Allas, Stockholm 1889 (Repr. New York 1961), 
No. XXXII. Cf. Taylor, “A Letter”, pp. 63-64. 

17. Hisioria del S. D. Fernando Colón, Venice, 1571, cap. ix, 21. 

18. Bartolomeo de Las Casas, Hisioria de las Indias, Mexico, 1951, I, 67. 



INVENTIO FORTUNATA 


67 


of the Polar regions on his world 
map of 1569. 19 Six legends occur 
here. 

Mercator is also responsible for 
a summary of the Invenlio which 
he sent to John Dee in a letter dated 
20 April, 1577 in reply to an enquiry 
from the latter as to the “authority 
whereupon he fashioned unto us 
that strange plat of the Septentrion- 
al Islands.” This and all previously 
mentioned references to the Inven- 
íio, except that of Day, were trans- 
lated and published by Professor E. 
G. R. Taylor in Imago Mundi in 
1956. 20 

In his letter, Mercator tells Dee 
what he learned from a fourteenth 
century book written by a certain 
Jacobus Cnoyen of Herzogenbusch 21 
who was a traveller like Mandeville. 
The account opens with a descrip- 
tion of North or Dusky Norway 
which is separated by only 12 miles 
of sea from the lands of the Great 
Cham and then discusses islands of 
the Arctic. This information is said 
to come from Gesia Arihuri (now 
lost) which describes fantastic ex- 
peditions made to Iceland, Green- 
land and the Arctic by King Arthur 
around the year 530. Arthur found 
men 23 feet tall i.e. feet in which 
land is measured. But some of his 
men remained in the Arctic and in 
1364 eight of these people, presum- 
ably descendants, came to the king’s 
court in Norway. Among them 
were two priests one of which had 
an astrolabe and who was descend- 
ed in the fifth generation from a 


man of Brussels. Then follow more 
fantastic adventures of Arthur, after 
which we return to the priest who 
had the astrolabe. 

“The priest who had the astro- 
labe related to the king of Norway 
that in A.D. 1360 there had come to 
these Northern Islands an English 
Minorite from Oxford, who was a 
good astronomer etc. Leaving the 
rest of the party who had come to 
the Islands, he journeyed further 
through the whole of the North etc., 
and put into writing all the wonders 
of those islands, and gave the King 
of England this book, which he 
called in Latin Inventio Fortunatae, 
which book began at the last cli- 
mate, that is to say latitude 54°, con- 
tinuing to the Pole. 

This monk said that the mountain 
range goes round the North like a 
wall, save t’hat in nineteen places 
the indrawing channels flow through 
it, whereof the widest is not above 
12 French miles across, the narrow- 
est % mile. And through the nar- 
rowest no ship would be able to go, 
because of the strong rush of the 
water. The mountain range is sur- 
rounded by sea except in North Nor- 
way, when the Norwegian mountain 
range reaches it for a width of about 
17 miles. And right under the North 
Star, opposite Norway, there lies a 
fair level land which is uninhabited, 
where many beautiful (fol. 268 r.) 

. . . (Lacuna) .. . . in the east there 
stretches out an arm of land which 
is nearly all wooded. And narrows 
continually, (the farther north?) 


19. Taylor, “A Letter“, pp. 62, 65. 

20. Vol. XIII, 56-68. 

21. On Cnoyen see Steinnes, “Ein Nordpolsekspedisjon”, pp. 411-414. 



68 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 



the more, so that it is not more than were 23 people not above 4 feet 
one mile wide where it meets the tall . . . whereof 16 were women. 
mountain range. Otherwise no land This Monk said that in two other 
touches the circumference (of moun- places further inland he found a 
tains) anywhere. But in many great piece of ship’s planking and 
places the sea is so narrow that one other balks which had been used in 
can see the far side. big ships besides many trunks of 

And the mountain range covers a trees which at some earlier date had 
breadth of eight miles (?). And in been hewn down. So that he could 
the whole circle (said the Minorite) say with certainty that there had 
there is no habitation, except on the formerly been habitation there but 
east side where in that narrow land the people had now gone. And that 
(isthmus) already mentioned there the country where they (the pyg- 

Arclic regions on Behaim's globe of 1492 




INVENTIO FORTUNATA 


69 


meys I believe he means) lived was 
more than 6 degrees broad (that is 
to say 20 days’ journey) and one 
could cover the distance on foot, and 
it was 10 degrees long, that is 33 
days’ journey. Also there lay there 
(said he) an Indrawing Sea of 5 
channels gathered together which 
came through the mountain range 
out of the 19 channels mentioned. 
And this Indrawing Sea is 12 French 
miles wide, and measures across 
about 4 days’ journey. 

(fol. 268 v.) And at the west of the 
aforesaid country is another In- 
drawing Sea into which 3 more 
channels go out of the aforesaid 19. 
And that channel which they (the 
ships I believe are meant) had en- 
tered also flowed therein. And all 
these channels which turn tortuous- 
ly when they come out of the moun- 
tains drive ships immediately 
ashore. But whatever channels flow- 
ed straight into the innermost seas, 
into which the 19 channels gather, 
in these ships must of necessity be 
carried current wise (i.e. inwards) 
and become lost. Also, said this Mi- 
norite, these innermost seas number 
four: and the one which lies on the 
west side was quite 34 French miles 
broad. And on the other side of this 
sea was the best and healthiest land 
in all the North. Also he said that 
the sea which lay on the east side 
could never be frozen because so 
many channels united there. And it 
was narrow besides, so that the cur- 
rent was very strong. But that the 
one which ran on the west side used 
to freeze almost every year; and re- 
mained frozen sometimes for three 
months. And in that land he had 


seen no signs of habitation. But in 
a country which lay to the North 
opposite it, he had recognized planks 
of ships and tree trunks. All these 
four countries are high open lands 
(i.e. plateaus) except some moun- 
tains four fathoms (sic) high. There 
are many trees of Brazil wood. 
When this Priest (with the astro- 
labe) . . . 

(fol. 69 r.) (Lacuna) In the midst 
of the four countries is a Whirl-pool 
. . . into which there empty these 
four Indrawing Seas which divide 
the North. And the water rushes 
round and descends into the earth 
just as if one were pouring it 
through a filter funnel. It is 4 
degrees wide on every side of the 
Pole, that is to say eight degrees 
altogether. Except that right under 
the Pole there lies a bare rock in 
the midst of the Sea. Its circum- 
ference is almost 33 French miles, 
and it is all of magnetic stone. And 
is as high as (the clouds?) so the 
Priest said, who had received the 
astrolabe from this Minorite in ex- 
change for a Testament. And the Mi- 
norite himself had heard that one 
can see all round it from the Sea: 
and it is black and glistening. And 
nothing grows thereon, for there is 
not so much as a handful of soil 
on it. That was the writing and 
words of the Minorite, who has 
since journeyed to and fro five 
times for the King of England on 
business. They are to be found in 
a book called Inventio Fortunae, of 
which the Minorite himself was 
author. The foresaid Priest said also 
to the King of Norway that in the 
country where he dwelt not six 



70 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 



Norihweslern pari of ihe Genoa world map of 1447 or 1457 


times a year did it rain: and even 
that was drizzle, lasting not more 
than 6 or 7 hours. 

. . . (fol. 269) (Lacuna) the wind 
never blows hard enough to drive 
a corn-mill. Furthermore the air 
there is always cool. And the other 
7 that were with him testified that 
they had also heard such things 
(as he related) said by their elders, 
but had never seen there. 

This is word for word everything 
that I copied out of this author 
(Cnoyen) years ago. 

Farewell, most learned man, with 
my most affectionate esteem. 

1577 Gerard Mercator. 

(End of Translation)”. 22 

What are we to make of this? The 
manuscript contains numerous la- 
cunae which may account for some 
of the chaos. But plenty remains. 
We may try to reduce the account 
of the Invenlio here to some kind 
of order by looking at the legends 
on the maps of Ruysch and Mer- 


cator but what has actually happen- 
ed is that in trying to follow the 
Invenlio Foríunata both Ruysch and 
Mercator have been misled into a 
fabulous distortion of the Arctic. 

It is here impossible to go into 
all the details necessary to support 
the conclusions I have reached 
through my reading on Nicholas of 
Lynn or rather on the Invenlio 
Fortunata. No doubt it contained 
certain information about the Ca- 
nadian Arctic but in such a garbled 
form that it is very difficult to sep- 
arate it from the legendary and 
mythological. Let us for a moment 
look at the situation in the Cana- 
dian Arctic in the year 1360 when 
the author was supposed to have 
visited Greenland and the northern 
islands. The Icelanders had been 
living in Greenland for almost 400 
years. As is well known they had 
during that time become acquainted 
with all parts of the Canadian Nort'h 
from Labrador and Hudson Bay to 
Ellesmere Island. We know this 


22. The translation is Professor Taylor’s (“A Letter”, pp. 58-61). 


INVENTIO FORTUNATA 


71 


from both written and archaeologi- 
cal evidence; 23 from the written ac- 
counts of the yearly hunting expe- 
ditions north and west from the 
farming settlements on the southern 
part of the west coast of Greenland; 
from the eider duck nesting grounds 
in the far north; from the polar 
bear traps found as far west as the 
Melville Peninsula; from the popu- 
larity of the white falcon in the 
Middle Ages; from cairns and runic 
stones. We know also that from the 
beginnings of the settlement of 
Greenland some people yearly left 
the farming settlements and took up 
a life dependent on hunting, moving 
to the northern part of the west 
coast of Greenland, across to Baffin 
Island, to Labrador and other adja- 
cent regions of the North—to the 
regions the Icelanders c a 11 e d 
Nordrseta (the Northern Booth- 
Dwellers Region) 2i Evidence has 
been accumlating, although this has 
not yet been widely understood, that 
the bearers of the so-called Thule 
culture—the most widespread and 
first true Eskimo culture — were 
actually the Dorset people 25 heavily 
intermixed with the Icelanders in 
Greenland. 26 There can be little 
doubt that the Skraelings are to be 


indentified as the bearers of the 
Dorset culture. This intermixture 
between the two peoples and the 
hunting expeditions of the Iceland- 
ers meant, of course, that all regions 
of the eastern Canadian Arctic be- 
came well known not only in Green- 
land but throughout Europe. Again, 
the racial intermixture forced the 
church in Greenland to send its 
priests far and wide throughout the 
Canadian Arctic in an attempt to 
prevent the abandonment of the 
faith by its intermixed populace. 27 
This was, however, too big a task 
for the slim resources of the diocese 
of Gardar in Greenland. The emi- 
gration from the farming settle- 
ments in Greenland continued. 
About 1342 the inhabitants of the 
Western Settlement moved en masse 
from their farms and as the an- 
nalist says “abandoning all good 
mores joined the peoples of Amer- 
ica,” i.e. the Skraelings. 

It was at this time that a priest 
named Ivar Bardarson was appoint- 
ed administrator of the episcopal see 
of Gardar in Greenland. It was he 
who in 1342 on a visitation to the 
Western Settlement discovered that 
it had been abandoned. What did he 
do about this? We do not really 

Hvor langt mod nord kom de norröne 
Tidsskrifi, IV (1932-1933), 75-92; Dúason, 


23. Cf. Gunnar and Fridtjov Isachsen, 

Grönlendingar?” Norsk Geografisk 

Landkönnun, pp. 426-455. These works cite all the sources. 

24. Ibid. pp. 370-401. 

25. So-called Eskimos, long extinct, whose culture was first identified in a brilhant 
piece of detective work by Diamond Jenness in 1925 on the basis of some 
artifacts from Cafe Dorset on Baffin Island. Since then numerous Dorset sites 
have been found in the eastern Canadian Aretic, in Labrador and in New- 
foundland as well as in Greenland. See William E. Taylor, “Review and As- 
sessment of the Dorset Problem”, Anfhropologica, N.S. I. (1959), 24-46. 

26. Dúason, Landkönnun, passim. The Thule culture was first identified by 
Therkel Mathiassen on the Fifth Thule Expedition to the American Arctic 1921- 
24. Thule culture sites have been found from Greenland to Siberia, but the 
earliest are in Greenland (cf. Henry B. Collins, “Recent Developments in the 
Dorset Culture Area”, American Antiquity, XVIII (1953), 32-39). 

27. A task in which it failed. 



72 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 



Laier map of Claudius Clavus Swari (Vienna iexi) afier 1466 


know, but we know from a book 
which he wrote years later, entitled 
the Descripiion of Greenland, that 
he was acquainted with all parts of 
Greenland, both northern and the 
farming districts. From this it is 
not unreasonable to conclude that 
he made visitations to the various 
parts of the Canadian Arctic to 
which the Icelanders had moved for 
he remained administrator of the 
see of Gardar for 20 years until he 
returned to Norway in 1363 or 1364, 
where he wrote his book. 

It is not fanciful to suggest that 
here he met the author of Inven- 
iio Foriunaia and that he there gave 
him the information which the lat- 
ter then recorded in his book. It 
is fanciful to suggest that this friar 
was the leader or the navigator and 
scientist of a large expedition sent 
in the years between 1355 and 1360 
to reclaim apostates for the faith. 
It is inconceivable that such an 
event would have gone unreported 
in any written sources which sur- 


vive and especially in the Descrip- 
tion of Greenland by Ivar Bardar- 
son. 

Another argument against any as- 
sumption of an expedition in which 
the author of the Invenlio may be 
thought to have taken part is the 
completely confused narrative of 
the Inveniio as it is found in the 
letter of Mercator, not to mention 
other accounts, such as Hakluyt’s 
“Testimonie” taken f r o m Dee’s 
summary of Mercator’s letter which 
is as follows: 

„Anno 1360. (that is to wit, in the 
34. yeere of the reigne of the trium- 
phant King Edward the third) a 
frier of Oxford, being a good As- 
tronomer, went in companie with 
others to the most Northren Islands 
of the world, and there leaving his 
company together, hee travailed 
alone, and purposely described all 
the Northerne Islands, with the in- 
drawing seas and the record there- 
of at his returne he delivered to 
the king of England. The name of 



INVENTIO FORTUNATA 


73 


which booke is Inventio Fortunata 
(aliter fortunae) qui liber incipit 
a gradu 54. usque ad polum. Which 
frier for sundry purposes after that 
did five times passe from England 
thither, and home againe.” 28 

It will not do to say that the five 
further voyages the friar made 
from England were only made to 
Norway and that he made only one 
voyage to the Arctic. He may, how- 
ever, well have made six voyages to 
Norway. On the other hand Ivar 
Bardarson may have made five or 
six tours of the northern islands 
during his twenty years as adminis- 
trator of the see of Gardar. 

The fabulous nature of much of 
Mercator’s summary of the Inveniio 
does not, however, mean that it did 
not contain a good deal of truth. 
This is especially true of some of 
the legends on the maps of Ruysch 
and Mercator. These may be analys- 
ed briefly. 

Professor Taylor’s translation of 
those on Ruysch’s map is as follows: 

1. „We read in the book De In- 
veniione Foriunaiae that beneath 
the Arctic Pole there is a high rock 
of magnetic stone 33 German miles 
in circumference. 

2. The indrawing sea surrounds 
this (rock), flowing as if in a vessel 
that lets water down a hole (i.e. a 
funnel). 

3. There are four surrounding is- 
lands of which two are inhabited. 
But they are bordered by huge 
mountains twenty-four days journey 


across, which forbid human habita- 
tion. 

4. Here the indrawing sea begins. 
Here the ship’s compass does not 
hold, nor can ships containing iron 
turn back.” 

1) . This high magnetic rock under 
the Pole is almost unquestionably 
the mountain south of Thule (the 
Conical Rock) on the west coast of 
Greenland. This mountain was well 
known to the Icelanders in Green- 
land and was named Himinrodafjall. 
It is mentioned by name in Ivar 
Bardarson’s Description. of Green- 
land and Ivar says that no one can 
sail farther than to it because of 
the strong curents. 29 The Green- 
landers had no doubt long before 
1360 noticed the deviation of the 
compass in these regions. 30 

2) . This is the Mare Sugenum, 
sugenum being derived from the 
Icelandic word sog. The reference is 
to the swift currents north of Baffin 
Bay and possibly in Fury and 
Hecla Strait. 31 

3) . What these four islands were 
we can only guess. Probably the two 
which were inhabited are Ellesmere 
and Devon Island. The reference to 
the huge mountains bordering them. 
may be to the region between Mel- 
ville Bay and Umanak Bay, but this 
no doubt led both Ruysch and 
Mercator astray. 

4) . What spot this is intended to 
indicate we cannot tell. 

Ruysch’s map seems to be based 
on two types of information, the 


28. Hakluyt, Navigaiions, I. 303. 

29. Grönlands hisioriske Mindesmærker, Copenhagen, 1838-1845, III, 259. 

30. Dúason, Landkönnun, pp. 175-178. 

31. Cf. ibid, pp. 174-175. 



74 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


traditional European classical inter- 
pretation which had little basis in 
reality and the Norse one, which 
while erroneous, corresponded much 
more to reality. His four islands 
e.g. are simply clustered around the 
Pole and bear no relation, not even 
in the names, to reality. 

Mercator’s legends are also clus- 
tered on four islands around the 
Pole and surrounded by the famous 
mountains. 

„1. This channel has five mouths 
(entries) and because of its narrow 
swift current it never freezes. 

2. Here live pygmies, at most 4 
feet tall, who are like those in 
Greenland called Scraelings. 

3. This channel is entered by 3 
mouths and remains frozen for three 
months every year. It is 37 leagues 
long. 

4. This island is the best and 
healthiest of the whole north. 

5. The Ocean rushes in between 
these islands by 19 mouths and 
makes 4 channels by which it is in- 
cessantly carried northwards & there 
disappears into the bowels of the 
earth.” 

1 The first legend probably again 
refers to the sea north of Baffin Bay. 

2) The second with its mention of 
the Skraelings could refer to Baffin 
Island, North Greenland or Elles- 
mere Island, but, as is the case with 
all the legends, whatever truth it 
contains was one well known to the 
Greenlanders and through them to 
the outside world long before 1360. 


3) This may again refer to the 
sea north of Baffin Bay but we 
can only conjecture with very little 
consequence. 

4) Which island is the best and 
healthiest can again only be a mat- 
ter of speculation. It may be south 
Greenland, it might be Labrador, 
or it might refer to Vinland, pro- 
vided it was not located in New- 
foundland as some say today. 

5) The reference to 19 mouths re- 
minds one of the reference to 18 
or 19 islands on various variants of 
the map of the northern regions by 
Claudius Clavus Swart and other 
sources. 32 This is a reference to the 
islands of the Canadian Arctic, 
variously referred to as the islands 
of Iceland, the African islands, the 
Falcon islands, etc. 33 Martin Behaim 
shows 19 islands around the Pole— 
one of which is adorned with a 
figure in a very full dress shooting 
a Polar Bear. 34 This is obviously 
Greenland. The other very large 
island is probably Baffin Island. The 
shape of Greenland corresponds 
rather closely to its actual shape. 
But Behaim, like Ruysch in his map, 
is clearly drawing on two sources— 
a traditional one and one based on 
information from Greenland itself. 
His map seems superior to those of 
both Ruysch and Mereator. 

As to the four channels men- 
tioned here and in Mercator’s letter, 
there can be little doubt that they 
are the following: The westernmost 
one is Hudson Strait and the fair 


32. Cf. A. A. Bjömbo and Carl S. Petersen, Fynboen Claudius Claussön Swart, 
Copenhagen, 1907, p. 144; Dúason, Landkönnun, pp. 313-314. 

33. Cf. Loc. cit. 

34. E. G. Ravenstein, Martin Behaim, London, 1908. 




. 

SgfifMHMM 

gipÉœ 

IPilílMÍ 


iri.^r'..'^Wi*,W. V '^•w'^irf. / v^.'^>íK' i )u- 

jMBMál 


wm$& 


<ywf& 

mM 

mm 

W7 * v 


ifia'Mý 
• -•:■:■■■ 


v:-<-:W .'. 

".. ' ./ ... i:C . . ... 

■;.'. ■ /3":’ r~-' 

■ ^ 

ÍPÍ 

'.V .1* ,..* '. > l - .í.,..,.í' 1 ■ 


.•-■« b r-».y r í 


35. E.g. Taylor, “A Letter”, p. 65. 

36. Ibid. p. 60, 1. 5. 


INVENTIO FORTUNATA 


Norlhwesiern part of the Medici Marine chart of 1351 


and beautiful country south of it 
must be the Markland and Vinland 
of the Sagas together probably with 
the region west of Hudson Bay. In- 
cidentally the Planora de Berga 
shown in Asia west of Greenland 
and bordering the mare sugenum 
on Ruysch’s map is almost certainly 
not the “pianura de Bargu” of Mar- 
co Polo, as has been conjectured. 35 
Together with the Bergi extrema 
shown in Greenland itself on the 
same map, it is rather the region 
in which the Bergen merchants 
enjoyed a monopoly after the 
middle of the fourteenth century. 
Indeed the word “commerce” which 


occurs in Mercator’s summary and 
is translated “country” by Prof Tay- 
lor 36 is probably rather a reference 
to the very “commerce” carried on 
with Arctic Canada by the Bergen 
merchants. 

The next channel may be identi- 
fied as Lancaster Sound. North of 
it is the third, Smith Sound, where, 
if we are to pay any attention to 
the statement, the author of the 
Invenlio fortunata saw tree trunks 
and planks of ships. The final one 
is possibly Kennedy Channel. All 
these are conjectures and other 
channels might be suggested, e.g. 
Foxe Channel. 







76 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


One other legend on Mercator’s 
map not noted by Prof. Taylor near 
an island outside one of the four 
channels reads, Polus magneies re- 
speciu insulari (or—um) capiiis 
Viridis. This is probably derived 
also from the Inveniio fortunaia 
and strengthens the view that the 
Greenlanders located the magnetic 
rock in the vicinity of Thule, for 
this island is placed in the sea off 
the Bergi regio which corresponds 
to the Planora de Berga or extrema 
Bergi of Ruysch. 

What then shall we conclude 
about Inveniio foriunaia? Unfortu- 
nately we know really nothing 
about its contents except what Mer- 
cator tells us in his summary of 
Jacobus Cnoyen’s book. But is there 
any reason to believe that it con- 
tained much more on the northern 
regions than what he has summa- 
rised? If so there really was noth- 
ing new in it with the exception of 
the use of the astrolabe and pos- 
sibly the employment of degrees of 
latitude and even here we cannot 
be certain as to what is meant. 
The mention of the high pressure 
areas of the polar region cannot be 
regarded as new for it would have 
required lengthy observation to es- 
tablish it. All the rest was simply 
old stuff, long familiar to the Ice- 
landers in Greenland. The author 
of the Inventio, far from showing 
a personal acquaintance with the 
regions of the north must rather be 
accused of garbling the information 


he received in one way or another 
and being indirectly responsible for 
such absurdities as the representa- 
tion of the northern regions on the 
maps of Ruysch and Mercator. It 
is not always realised that the rep- 
resentation of Greenland and ad- 
jacent region goes back far beyond 
the fifteenth century and that there 
is not much to choose between the 
depiction of Greenland on the maps 
of Claudius Clavus Swart in the fif- 
teenth century and that shown on 
the Medici Marine Chart of 1351 37 
or that of Greenland, Baffin Island 
and Hudson Bay on the Genoa World 
Map of 1447 or 1457 38 not to mention 
earlier maps. This, however, will 
have to be dealt with at another 
time. 

Finally it may be apposite to re- 
call what Sir Thomas Blundeville 
had to say about the author of the 
Inventio foriunaia, whosoever he 
may have been. Sir Thomas wrote: 

“Neither doe I beleeve that the 
Fryer of Oxford, by virtue of his 
Art Magicke, euer came so nigh the 
Pole to measure with his Astrolabe 
those cold parts together with the 
foure floods, which Mercator & Ber- 
nardus do describe both in the front, 
and also in the nether end of their 
mapes, & unlesse hee had some colde 
deVil out of the middle Region of 
the aire to be his guide, and there- 
fore I take them in mine opinion 
to be meer fables.” 39 

I think his judgment very sound. 


37. A. E. Nordensltiýld, Periplus, Stockholm, 1887, No. X; Nansen, Noríhern Místs, 
II, 234-236. 

38. Ibid. pp. 286-287. Dúason points this out (Landkönnun, pp 298-300). 

39. His Exercises coniaining eighi Treaiises, London, 1613, p. 760 (here cited from 
de Costa, “Arctic Exploration”, p. 31). 



Fertugasta og þriðja ársþing 
Þjóðræknisfélags íslendinga 
\ Vesturheimi 


Fertugasta og þriðja ársþing 

Þjóðræknisfélags Islendinga í Vestur- 
heimi var sett af forseta félagsins, dr. 
Richard Beck^ kl. 10 f.h. mánud. 19. 
febrúar 1962 í Góðtemplarahúsinu við 
Sargentstræti. Dr. V. J. Eylands flutti 
bæn, og sungnir voru sálmarnir „Hve 
dýrðlegur er drottinn“ og „Faðir and- 
anna“. Gunnar Erlendsson lék undir á 
slaghörpu. 

Að því búnu flutti forseti Þjóðræknis- 
félagsins ársskýrslu sína, sem hér fer á 
eftir. 

Ársskýrsla forseia 

Kæru tilheyrendur. Háttvirtu fulltrúar 
og gestir! 

Árið, sem leið, var óvenjulega at- 
burðaríkt í sögu ættþjóðar vorrar; hver 
merkisatburðurinn fylgdi öðrum í spor: 
— Heimsókn Ólafs V. Noregskonungs, 
fyrsta norsks þjóðhöfðingja, er sótt hefir 
ísland heim; 150 ára afmæli Jóns Sig- 
urðssonar forseta; 175 ára afmæli 
Reykjavíkurbæjar; 50 ára afmæli Há- 
skóla íslands; og aldarafmæli Hannesar 
Hafstein skálds, fyrsta íslenzka ráð- 
herrans. Allir eru þeir merku atburðir 
tengdir mikilvægum tímamótum í sögu 
þjóðarinnar, og óminn af þessum at- 
burðum hefir borið vestur yfir hafið tii 
vor, enda hefir þeirra verið getið í 
fréttum og blaðagreinum. 

Óhætt mun þó mega segja, að 150 ára 
afmæli Jóns Sigurðssonar hafi vakið 
mesta athygli vor á meðal, Vestur-ís- 
lendinga, og var að verðugu haldið há- 
tíðlegt víðs vegar á vorum slóðum, í 
borgum og sveitum. Hér gerist því engin 
þörf að ræða um ómetanlegt stjórnmála- 
og menningarstarf hans. Eitt er víst, að 
hann getur haldið áfram að vera oss 
íslendingum beggja megin hafsins tákn 
sameiningar um göfug mál og góð. 

En því hefi ég minnt á ofannefnda 
merkisatburði í sögu ættþjóðar vorrar á 
liðnu ári, að saga hennar er oss runnin 
í merg og bein, samofin sálarlífi voru 
og innsta eðli. Jón skáld Magnússon 
fer eigi villur vegar, er hann segir i 
kvæði sínu „Land og þjóð“: 

Öll þín sorg og öll þín tár, 
öll þín kvöil í þúsund ár, 
öll þín frægð og gæfugengi 
grípur vora hjartastrengi, 
hver ein minning sæt og sár. 


Slungið harmi, 

barm frá barmi 

bergmál tímans varir lengi. 

Undir logar orka hljóð; 
allt, sem gerir menn að þjóð. 

Liðið ár var einnig óvenjulega sögu- 
ríkt fyrir oss Vestur-íslendinga. Með 
heimsókn íslenzku forsetahjónanna, 
herra Ásgeirs Ásgeirssonar og frú Dóru 
Þórhallsdóttur, var ofinn einstæður og 
glæsilegur þáttur í langa og litbrigða- 
ríka sögu fslendinga í Vesturheimi, og 
með réttu taldi ættþjóð vor þá heim- 
sókn einnig merkisviðburð í sögu sinni. 
Hefir hinni samfelldu sigurför þeirra frá 
hafi til hafs í Kanada verið lýst svo ít- 
arlega í Lögbergi-Heimskringlu, og ann- 
ars staðar í blöðum og tímaritum hér- 
lendis, að óþarft er með öllu að rekja 
þann frægðarferil þeirra hér. 

Hitt þykir mér ástæða til að leggja 
áherzlu á, hve mikill viðburður heim- 
sókn þeirra forsetahjónanna var í sögu 
Þjóðræknisfélagsins, viðburður, er jafn- 
an mun þar gullnu letri skráður; en 
samkvæmt ósk Ásgeirs forseta skipu- 
lagði stjórnarnefnd félags vors, sem sér- 
stök undirbúningsnefnd, undir forustu 
Grettis L. Jóhannsson ræðismanns og 
féhirðis vors, ferðir forsetahjónanna og 
föruneytis þeirra um byggðir íslendinga 
í Kanada. Var Þjóðræknisfélaginu sýnd 
mikil viðurkenning og sambærilegt 
traust með þeirri ósk forsetans, og taldi 
sér hinn mesta sóma að því að verða 
við þeim tilmælum hans. „Ættgöfgi 
skuldbindur,“ segir víðfrægt orðtak; 
með því að færa út merkingu þess, í 
þeim skilningi, að hver virðingarauki 
eigi að glæða ábyrgðartiifinningu og 
vera eggjan til dáða, má heimfæra þetta 
kunna spakmæli upp á félag vort með 
tilliti til þess sæmdarríka en ábyrgðar- 
mikla hlutverks, sem því var á hendur 
falið í sambandi við heimsókn forseta- 
hjónanna. 

í prýðilegum ræðum sínum hér vestan 
hafs, þar sem saman fóru orðsnilld og 
auðlegð í hugsun, flutti Forseti íslands 
oss íslendingum hér í álfu eigi aðeins 
faguryrtar og hjartahlýjar kveðjur 
heiman um haf, en túlkaði jafnframt af 
glöggum skilningi og samúð hlutskipti 
vor íslendinga í Vesturheimi, afstöðu 
vora til þeirra þjóða, sem vér erum hluti 
af og eigum þegnskuld að gjalda, og 
baráttu vora til viðhalds þjóðerni voru, 



78 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


tungu og menningarerfðum. Lagði hann 
réttilega áherzlu á það, að vér erum 
fyrst og síðast hérlendir þegnar, er ber 
að vera sem beztir þegnar vors nýja 
heimalands, en það hefir frá upphafi 
vega verið grundvallaratriði í allri 
starfsemi þessa félags, eins og fyrsta 
málsgreinin í stefnuskrá þess tekur ó- 
tvírætt fram. í hinni efnismiklu og at- 
hyglisverðu ræðu, aðalræðu sinni til vor 
Vestur-íslendinga, er Forseti íslands 
flutti á samkomu félags vors í Fyrstu 
lútersku kirkju hér í borg 17. sept. síð- 
astliðinn, minnti harrn oss kröftuglega á 
sérstöðu íslenzkrar tungu, máls- og 
menningargildi hennar, og komst enn- 
fremur svo að orði: 

„Okkur er það fyllilega ljóst, að það 
hlýtur að verða breyting, eins og þegar 
er komið í Ijós, og mér er næst að halda, 
að það sé meira undrunarefni, hve veí 
og víða íslenzkan lifir en hitt hvað hún 
daprast með nýjum kynslóðum. Mægðir 
við önnur þjóðerni, skólagangan og 
leiksystkinin, blöðin og mestallt daglegt 
líf gefur ríkismálinu undirtökin. Þrátt 
fyrir metnað, þá er það ekki æskilegt, 
að fslendingar hagi sér í nýjum heim- 
kynnum eins og guðs útvalin þjóð. í 
góðu samræmi við þá eðlilegu rás við- 
burðanna, þá er hér unnið mikið og gott 
þjóðemisstarf, og við þökkum hverja 
þá viðleitni, sem sýnd er til að gera ís- 
lenzkt mál svo langlíft sem auðið er 
meðal almennings af íslenzkum upp- 
runa hér í Vesturheimi .Og svo mikil er 
hennar náttúra íslenzkunnar, að við vit- 
um, að hún deyr hér aldrei út til fulls.“ 

Hér kveður við annan tón en ósjaldan 
heyrist hér vestra; hér er hvorki ör- 
vænting né feigðarspá á ferðum, heldur 
raunsæi og heilbrigð framtíðartrú. Sjálf- 
sagt er að horfast hiklaust í augu við 
vaxandi vandkvæði í þjóðræknismálum 
vorum, og vér vitum öll, hvert tímans 
og þróunarinnar straumur fellur í þeim 
efmrm, en hann er nógu hraðstreymur, 
þótt vér ýtum eigi á eftir honum. Fyrir 
löngu síðan beindi þjóðskáldið Bjarni 
Thorarensen þeim áminningarorðum til 
íslenzku þjóðarinnar, að fljóta eigi 
„sofandi að feigðarósi", en fara heldur 
að dæmi laxins, 

sem leitar móti 
straumi streklega 
og stiklar fossa. 

Ég held, að í þjóðræknisbaráttu vorri 
sé oss holt að minnast þessara áminn- 
ingarorða hins kjarnmikla og karl- 
mennskulundaða skálds vors. 

En Ásgeir forseti færði oss eigi aðeins 
bróðurlegar og kærkomnar kveðjur frá 
ættþjóð vorri og hvatti oss til dáða með 
drengilegum viðurkenningarorðum. 


Hann kom einnig færandi hendi með 
öðrum hætti. Eins og oss er öllum í 
fersku minni, sem vorum á fyrrnefndri 
samkomu Þjóðræknisfélagsins, þá af- 
henti hann félagi vrou að gjöf við það 
tækifæri mikinn dýrgrip, þar sem er hin 
ljósprentaða útgáfu af Flateyjarbók, 
mesta gersemi íslenzkra handrita; verð- 
ur hún til sýnis hér á þinginu. En þessi 
höfðinglega gjöf er oss eigi aðeins dýr- 
mæt í sjálfri sér, heldur einnig sem tákn 
vors auðuga íslenzka bókmennta- og 
menningararfs, en honum lýsti Davíð 
Stefánsson skáld frá Fagraskógi eftir- 
minnilega í kaflanum „íslenzk fræði“ í 
tilþrifamiklum ljóðaflokki sínum á 50 
ára afmælishátíð Háskóla íslands: 

Líkt og magnað kraftakvæði 
knýja hugann íslenzk fræði 
þangað inn, sem ætt og saga 
eiga sína liðnu daga. 

Stríðir enn við stormanætur 
stofn, sem á sér djúpar rætur, 
frjóa mold og fastan grunn, 
þar á fólkið, þjóðarsálin, 
þúsund ára iDrunn. 

Ennþá tala tungu Snorra 
tign og hreysti feðra vorra. 

Frelsi, nám og höfðingshættir 
heilla landsins beztu ættir. 

Fólk, með eld og brim í blóði, 
brýnt til stáls af söng og Ijóði 
yfirstígur allar spár, 
nýtur veiga nomabrunnsins 
næstu þúsund ár. 

Síðan heim kom, hefir Forseti íslands, 
í blaðaviðtölum og þá eigi síður í hinni 
íturhugsuðu áramótaræðu sinni, sem 
endurprentuð hefir verið hér vestra, 
borið oss Vestur-íslendingum hið bezta 
söguna, hvatt til aukins samstarfs við 
oss og komið fram með mjög athyglis- 
verðar tillögur í þá átt, sem hann mun 
ræða nánar síðar. Ég veit, að vér erum 
reiðubúnir að mæta þeirri útréttu bróð- 
urhönd á sama hátt, og láta frændsem- 
ina með þeim hætti brúa saman löndin, 
eins og séra Matthías Jochumsson orðaði 
það snilldarlega í einu kvæða sinna. 

Svo vil ég hér úr forsetastóli á árs- 
þingi vom votta Forseta íslands og for- 
setafrúnni, og föruneyti þeirra, hjartans 
þökk fyrir ógleymanlega heimsókn 
þeirra, fyrir alla ánægjuna, sem hún 
veitti oss íslendingum vestan hafs, og 
fyrir mikið og víðtækt þjóðræknislegt 
gildi hennar. Með henni hefir sterk stoð 
verið hlaðin undir brúna yfir djúp fjar- 
lægðarinnar milli íslendinga heima og 
hérlendis. Þessi söguríka heimsókn hefir 
eigi aðeins fært oss nær íslandi og látið 
oss finna sterkar til ætternis- og menn- 
ingartengsla vorra, heldur ætti hún 



ÞINGTÍÐINDI 


79 


einnig að vera oss vakning þjóðræknis- 
lega og hvatning til sterkari átaka í 
þeim efnum. Minnug þess fögnum vér 
því þá einnig einlæglega, að vér fáum 
að heyra af segulbandi hér á þinginu 
kveðjur til vor Vestur-íslendinga frá 
forsetahjónunum, er munu finna næman 
hljómgrunn og auka um leið á hátíðleik 
og þjóðræknislegt gildi þessa ársþings 
vors. 

En í lífinu, eins og í veðurfarinu í 
hinni ytri náttúru, skiptast á skin og 
skuggar; þannig hefir það einnig verið 
í sögu félags vors á liðnu ári. Dauðinn 
hefir verið stórhöggur í fylkingu vora, 
en þessum félagssystkinum höfum vér 
átt á bak að sjá á árinu, að því er fjár- 
málaritari Guðmann Levy segir mér: 
Dr. Charles Venn Pilcher, aðstoðar- 
biskup við St. Andrews dómkirkjuna í 
Sydney í Ástralíu, heiðursfélagi; Dr. 
John C. West, fyrrv. forseti Ríkishá- 
skólans í N. Dakota (University of N. 
Dakota), Grand Forks, N. Dak., heiðurs- 
félagi; Gamaliel Thorleifsson, Garðar, 
N. Dak., heiðursfélagi deildarinnar 
„Báran“; Benedikt Ólafsson, Winnipeg, 
varaskrifari deildarinnar „Frón"; 
Hjálmur V. Thorsteinsson, Gimli, vara- 
fjármálaritari deildarinnar „Gimli“; 
Mrs. Sylvia Kárdal frá Gimli, í St. Paul, 
Minn.; Mrs. Ingibjörg Pálson, Selkirk; 
Björn Björnson, Lundar; Magnús Gísla- 
son frá Árborg, Gimli, Manitoba; Pálmi 
M. Sigurðsson, Boston, Mass.; Hallur E. 
Magnússon, Seattle, Wash., fyrrv. forseti 
deildarinnar „Vestra“, Seattle; H. J. 
Halldórson, Vancouver; Anna Harvey, 
Vancouver; B. Thorlacius, Vancouver; 
Hannes Péturson, Winnipeg; Mrs. Jen- 
sína Guttormsson, Riverton, Man.; séra 
Sigurður ólafsson, Winnipeg, fyrrv. rit- 
ari Þjóðræknisféíagsins; Helgi Stein- 
berg, Blaine, Wash.; Þórhalla Elisabet 
Arngrímsson, Blaine, Wash.; Magnús G. 
Guðlaugsson, White Rock, B.C. 

Vér tjáum hlutaðeigendum innilega 
samúð vora í tilefni af fráfalli fyrr- 
nefndra félagssystkina vorra, en þeim 
þökkum vér trúnaðinn og stuðninginn 
við málstað félags vors, og vottum þeim 
virðingu vora með því að rísa á fætur. 

En þrátt fyrir þau áföll, sem félags- 
skapur vor hefir orðið fyrir við missi 
margra ágætra manna og kvenna úr 
hópnum, sæmir oss, er uppi stöndum, 
eigi annað en sækja fram undir merkjum 
félagsins, því að göfugum málstað er 
það að vinna, varðveizlu og ávöxtun 
dýrustu erfða vorra. f þeim anda hefir 
stjórnarnefnd félagsins leitazt við að 
framkvæma þau mál, er síðasta þjóð- 
ræknisþing fól henni á hendur. Svo eru 
alltaf ný mál, sem koma til hennar 
kasta, og að þessu sinni stórmál, en að 


sama skapi ánægjulegt, þar sem var 
heimsókn íslenzku forsetahjónanna, er 
fyrr getur. Stjórnarnefndinni þakka ég 
prýðilega samvinnu að vanda, og um 
annað fram allt hennar starf sem undir- 
búningsnefnd að komu forsetahjónanna, 
og þá sérstaklega formanni nefndarinn- 
ar Gretti ræðismanni, því að mest mæddi 
á honum, án þess, að ég vilji á nokkum 
hátt gera lítið úr hlut annars nefndar- 
fólks, því að allir innan hennar voru 
samhuga um það, að mikilvægt verk 
hennar í þessu máli færi sem bezt úr 
hendi og yrði félaginu og öðrum aðilum 
til sem mestrar sæmdar. Læt ég svo 
aðra fella dóm á það, hver árangurinn 
varð af þessu heilhuga og umsvifamikla 
starfi nefndarinnar. En fleira hcifði 
stjórnarnefndin og félagið vitanlega með 
höndum á árinu, sem nú skal rakið í 
megindráttum. 

Útbreiðslu- og fræðslumál 

Þau em, og hljóta alltaf að verða, 
meginþáttur í starfi félagsins, enda hef- 
ir stjórnarnefndin með ýmsum hætti 
unnið að framgangi þeirra. Má þó þar 
um segja hið fornkveðna, að betur má, 
ef duga skal, svo víðlendur er sá akur, 
er þar bíður ræktunar, og sáðmenn- 
irnir færri en vera ætti, þótt ýmsir 
utan stjórnarnefndarinnar hafi stutt þau 
mál í verki. Hefi ég þá í huga einstakl- 
inga, félagsmenn og konur á ýmsum 
stöðum, og þá eigi síður deildir félags- 
ins, er margar hverjar vinna ágætt verk 
í þá átt, en eru eðlilega misjafnlega í 
sveit settar bæði hvað starfskrafta 
snertir og aðra aðstöðu. En þau störf, 
sem hér um ræðir, eru oft unnin í 
kyrrþey, og sannast þar orð skáldsins: 
„Hinn fórnandi máttur er hljóður.“ 

Fyrrv. forseti félagsins, dr. Valdimar 
J. Eylands, hefir eins og áður unnið 
félagi voru mikið gagn með ræðum sín- 
um og ritsmíðum um íslenzk efni. Tekur 
það ekki sízt til hins myndarlega úrvals 
úr ræðum hans og ritgerðum, er vinir 
hans og velunnarar beggja megin hafs- 
ins létu gefa út í tilefni af sextugsafmæli 
hans, og var hann vel að þeim heiðri 
kominn. Með þökk fyrir ágæt og marg- 
háttuð störf hans í þágu félagsins sam- 
fögnum vér honum og óskum honum 
gæfu og langlífis. 

Varaforseti og fyrrv. forseti félagsins, 
séra Philip M. Pétursson, hefir flutt 
ávörp og ræður um íslenzk efni á sam- 
komum og ritað um þau efni í viku- 
blað vort. Auk starfa í nefndum, stýrði 
hann einnig nokkrum fundum stjórn- 
arnefndar í fjarveru minni, og kann ég 
honum þakkir fyrir það. 

Ritari félagsins, prófessor Haraldur 
Bessason, hefir nú sem áður í ræðu og 



80 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


riti unnið ötullega að félags- og menn- 
ingarmálum vorum. Síðastliðið vor 
undirbjó hann, ásamt Sveini Skorra 
Höskuldssyni, samfellda dagskrá ís- 
lenzks efnis fyrir þjóðræknisdeildina 
„Frón“, en Haraldur prófessor er forseti 
hennar. Ennfremur flutti hann í haust 
aðalræðuna á landnemahátíð að Gimli, 
sagði ferðasögu úr íslendsferð sinni á 
„Fróns“-fundi, og flutti ávarp á 40 ára 
afmælishátíð þjóðræknisdeildarinnar „ís- 
lands“ í Morden. Hann hefir einnig ritað 
um íslenzk efni í blöð og tímarit beggja 
megin hafsins og einkum lagt mikinn 
skerf og góðan til vikublaðs vors. 

Vararitari, Walter J. Lindal dómari, 
hefir flutt ávörp á samkomum og ritað 
margt um félagsmál vor og menningar- 
erfðir, einkum í The Icelandic Canadian; 
einnig gegndi hann störfum ritara í 
fjarveru hans, og er ennfremur forseti 
stofnunarinnar „Canada-Iceland Found- 
ation“, sem vinnur, eins og nafnið bend- 
ir til, að menningarlegum samskiptum 
milli þeirra landa yfir hafið. 

Féhirðir, Grettir L. Jóhannson ræðis- 
maður, hefir, eins og að undanförnu, 
flutt ávörp um íslenzk efni á samkom- 
um. Auk þess sem hann gegndi hinu 
umsvifamikla formannsstarfi í undirbún- 
ingsnefnd heimsóknar forsetahjónanna, 
fylgdi hann þeim frá Winnipeg til Vest- 
urstrandarinnar bæði í embættisnafni 
og sem fulltrúi félags vors. 

Varaféhirðir, frú Hólmfríður F. Daníel- 
son, hefir átt samvinnu um það við hér- 
lent fólk, að ísland kæmi við sögu í 
nokkrum þjóðernislegum sýningum, og 
ritað margar greinar um íslenzkt fólk 
og málefni bæði á íslenzku og ensku. 

Fjármálaritari, Guðmann Levy, hefir, 
auk bréfaskrifa til deilda og einstaklinga 
í sambandi við embæti sitt, átt sæti í 
ýmsum nefndum, og einnig, eins og síð- 
ar mun vikið að, átt drjúgan þátt í 
söfnun auglýsinga fyrir Tímarií vort. f 
félagsins nafni óska ég honum til ham- 
ingju með nýafstaðið sextugs afmæli 
hans og þakka hans mörgu störf í þágu 
félagsins. 

Jafnframt því og hann er forseti 
heimadeildar sinnar að Lundar, hefir 
varafjármálaritari, ó 1 a f u r Hallsson, 
starfað í ýmsum nefndum af hálfu 
stjórnarnefndar. 

Ágætur liðsmaður bættist oss einnig 
í nefndina, þar sem er hinn nýi skjala- 
vörður, Jakob F. Kristjánsson, en hann 
var ritari undirbúningsnefndar heim- 
sóknar forsetahjónanna í fjarveru Har- 
alds prófessors; hefir starfað á árinu í 
öðrum nefndum og lagt vikublaði voru 
lið með ýmsum hætti. 

Forseti flutti aðalræðuna á sumar- 


mála- og 50 ára afmælissamkomu Lestr- 
arfélagsins að Gimli, og samdægurs 
erindi um fsland á barnaskólunum að 
Mountain og Garðar í N. Dakota, og 
stuttu síðar erindi um fslendingasögur 
á fundi Tungumálafélagsin „The Ling- 
uistic Circle of Manitoba and N.-Dakota“, 
er haldinn var á Ríkisháskólanum í N. 
Dakota. Einnig var hann aðalræðumað- 
ur á Lýðveldishátíð íslendingafélagsins 
í Norður-Kaliforníu 17. júní í Oakland, 
Kalif.; flutti kveðju frá félagi voru á 
íslendingadeginum að Gimli, ávörp af 
þess hálfu í sambandi við Winnipeg- 
heimsókn forsetahjónanna íslenzku, enn- 
fremur aðalræðuna á 40 ára afmælis- 
hátíð deildarinnar „fslands" í Morden. 
Síðan þau hjónin komu heim úr íslands- 
ferð sinni í haust hefir forseti flutt þrjár 
ræður um ísland og Háskólahátíðina á 
samkomum í Grand Forks. Hann hefir 
einnig á liðnu ári ritað fjölda greina og 
ritróma um íslenzk efni í blöð, tímarit 
og safnrit, beggja megin hafsins. 

Tengsl vor og samvinnumál við ísland 

Stærsti og merkasti viðburður í sam- 
skiptum íslendinga yfir hafið á liðnu 
ári, og einstæður að sama skapi, var 
vitanlega heimsókn íslenzku forseta- 
hjónanna, sem rætt var um í byrjun 
þessa máls. En fleira frásagnar- og 
þakkarvert hefir gerzt á árinu á því 
sviði starfsmála félagsins. Ber þar sér- 
staklega að nefna útgáfuna af fyrsta 
bindi af Veslur-íslenzkum æviskrám. Er 
þar, eins og vitað var fyrirfram, um 
hið gagnmerkasta rit að ræða, og að því 
hinn mesti fengur bæði frá sögulegu og 
mannfræðilegu sjónarmiði. Jafnframt er 
útgáfa þess mikill og varanlegur skerfur 
til brúarbyggingar gagnkvæmra kynna 
og menningarlegra samskipta milli fs- 
lendinga heima og hérlendis. í nafni 
Þjóðræknisfélagsins votta ég innilega 
þökk öllum þeim, sem þar eiga hlut að 
þörfu og mikilvægu starfi. Fæ ég eigi 
nógsamlega hvatt íslendinga vestan 
hafs til þess að bregðast svo vel við 
málaleitun hlutaðeigenda útgáfu þessa 
merkisrits, að hún geti haldið áfram og 
náð tilgangi sínum í sem fyllstum mæli. 

Með öðrum hætti hafa oss einnig verið 
réttar bróðurhendur austan um haf á 
liðnu ári. Eins og skýrt var frá á sínum 
timi í Lögbergi-Heimskringlu, tilkynnti 
herra Birgir Thorlacíus, ráðuneytis- 
stjóri Menntamálaráðuneytis fslands 
stjórnarnefnd félagsins, að ráðuneytið 
hefði ákveðið að veita stúdent eða 
kandidat af íslenzkum ættum búsettum 
í Kanada styrk til náms í íslenzkum 
fræðum í heimspekideild Háskóla ís- 
lands frá 1. okt. 1961 til 1. maí 1962. 
Nemur styrkur þessi 20,000 íslenzkra 



ÞINGTÍÐINDI 


81 


króna, og er miðaður við að nægja fyrir 
fæði, húsnæði og námsbókum. Var 
Þjóðræknisfélagið beðið að auglýsa 
styrkinn og gera tillögur til Mennta- 
málaráðuneytisins um, hverjum skyldi 
veita hann. Tók stjórnamefndin mál 
þetta þegar fyrir til athugunar og af- 
greiðslu og mælti með því, að styrkur- 
inn yrði veittur efnilegum ungum náms- 
manni, Harold Bjarnason frá Gimli. 
Hlaut hann styrkinn, og gerði styrkveit- 
ingin honum fært að stunda nám 
í íslenzkum fræðum yfirstandandi ár. 
Af hálfu Þjóðræknisfélagsins tjái ég 
Menntamálaráðuneyti fslands hjartan- 
lega þökk vora fyrir þessa höfðinglegu 
styrkveitingu, þann góðhug, sem hún 
lýsir í garð vor Vestur-fslendinga, jafn- 
framt því og hún eflir ættar- og menn- 
ingartengslin milli vor íslendinga austan 
hafs og vestan, og það því fremur, sem 
það er skilningur minn, að þessi styrkur 
verði veittur árlega. 

Þá er annað merkismál, sem snertir 
oss fslendinga vestan hafs eigi síður en 
landa vora heima á ættjörðinni. Eins og 
sagt var frá í vikublaði voru og féhirðir 
félagsins hefir skýrt ítarlega í bréfi til 
félagsfólks, lét ríkisstjórn íslands slá 
gullpening til minningar um Jón Sig- 
urðsson forseta í tilefni af 150 ára afmæli 
hans. Peningurinn er seldur bæði innan 
íslands og utan, og verður ágóðanum af 
sölunni varið til framkvæmda á fæð- 
ingarstað Jóns Sigurðssonar, Rafnseyri 
við Arnarfjörð. Að tilmælum Forseta 
íslands, hefir Þjóðræknisfélagið tekið að 
sér sölu minnispeningsins vestan hafs. 
Virðum vér þá tiltrú, sem Forsetinn 
sýnir oss með þeim tilmælum, og erum 
þakklát fyrir tækifærið til þess að eign- 
ast þennan minnispening um hinn ást- 
sæla stjórnmálaleiðtoga ættþjóðar vorr- 
ar, og eiga nokkurn þátt í því að endur- 
reisa og fegra fæðingarstað hans, því að 
íslendingar hvarvetna eiga honum ó- 
metanlega þakkarskuld að gjalda. Hvet 
ég deildir vorar og félagsfólk eindregið 
til þess að styðja þetta mál, en féhirðir 
mun ræða það frekar síðar á þinginu. 

Þá sný ég máli mínu að vorri hlið á 
samvinnumálum við ísland. Er oss það 
ávalt ánægjuefni, þegar einhver úr vor- 
um hópi sýnir ræktarhug sinn til ætt- 
jarðarinnar á drengilegan og varanlegan 
hátt, en það gerði vor mæti félagsbróðir 
Davíð Björnsson bóksali með hinu verð- 
mæta safni íslenzkra bóka, sem hann 
gaf Landsbókasafni íslands nýlega, um 
eða yfir eitt þúsund bindi alls. Um helm- 
ingur þessa safns er íslenzk rit, eða rit 
eftir íslenzka menn, prentuð vestan hafs. 
Skýrði dr. phil. Finnur Sigmundsson 
landsbókavörður nýlega frá því í blaða- 
grein, er hann þakkaði þessa ágætu 


gjöf, að í samráði við gefandann hafi 
verið ákveðið, að hún verði stofn að 
sérdeild vestur-íslenzkra rita í Lands- 
bókasafninu. Veit ég mig túlka hug 
þingheims og félagsfólks vors almenns, 
er ég þakka Davíð Björnsson þessa 
höfðinglegu gjöf, sem bæði sýnir í verki 
hina ágætustu þjóðrækni og er um leið 
merkilegt framlag til menningarlegra 
tengsla milli vor og ættlandsins. 

Taug ættemis og erfða við vort Feðra- 
frón hefir einnig á liðnu ári verið treyst 
með heimsóknum margra Vestur-íslend- 
inga, sem of langt yrði hér upp að telja, 
enda munu þeir fleiri en mér er kunnugt 
um. 

Ritari félags vors dvaldi, eins og 
kunnugt er, sumarlangt heima á íslandi 
við fræðiiðkanir; jafnframt hafði hann 
með höndum erindisrekstur fyrir félagið 
og flutti í Ríkisútvarpið inngangserindi 
að ljóðalestri Guttorms skálds Guttorms- 
sonar, heiðursfélaga vors, er útvarpað 
var af segulbandi. Má óhætt fullyrða, að 
sá ljóðalestur hafi fallið í frjóa jörð hjá 
tilheyrendum. 

Jafnframt því og Háskóli íslands bauð 
okkur hjónunum að vera gestir sínir á 
50 ára afmælishátíð hans, bauð hann 
mér sérstaklega sem Forseta Þjóðrækn- 
isfélagsins og konu minni að sækja há- 
tíðina og flytja þar stutt ávarp af hálfu 
félagsins. Þáði ég að sjálfsögðu það 
sæmdarboð, og staðfesti stjómarnefndin 
þá ákvörðun mína einum rómi á fundi 
sínum litlu síðar. Lét hún einnig semja 
og skrautrita afmæliskveðju til Háskóla 
íslands frá Þjóðræknisfélaginu, sem ég 
afhenti rektor háskólans, Ármanni 
Snævarr prófessor, eftir að ég flutti 
kveðju félagsins fyrri hátíðardaginn; en 
Háskóli íslands sýndi félagi voru þann 
sóma, að skipa forseta þess um kveðju- 
flutninginn í hóp með Forseta fslands, 
menntamálaráðherra dr. Gylfa Þ. Gísla- 
syni, og borgarstjóranum í Reykjavík, 
Geir Hallgrímssyni. Var ávörpum okkar, 
ásamt allri dagskránni, útvarpað. Þar 
sem ávarp mitt hefir þegar verið birt í 
Lögbergi-Heimskringlu, verður það eigi 
endurtekið hér að neinu leyti. Hins vegar 
tel ég rétt að taka hér upp meginmál 
bréfs, sem Rektor Háskólans ritaði mér 
9. nóv., s.l., þar sem það er sérstaklega 
stílað til mín sem forseta félags vors og 
félagsins og félagsfólks í heild sinni: — 

„Vegna Háskóla íslands flyt ég þér 
alhugaðar þakkir fyrir ágæta og snjalla 
ræðu þína á háskólahátíð og árnaðar- 
óskirnar góðu, sem glöddu okkur öll, 
ekki sízt starfsmenn Háskólans og 
stúdenta. Háskóli íslands þakkar Þjóð- 
ræknisfélagi fslendinga kærlega hið 
fagurlega og haglega gerða ávarp til Há- 
skólans, sem við metum mjög mikils, og 



82 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


allt það vinarþel og þann hlýhug, er 
frá því streymir. Háskólinn telur það 
vissulega eitt af sínum veglegu hlut- 
verkum að efla tengslin milli Vestur- 
íslendinga og Austur-íslendinga. . . . 
Þætti mér vænt um, að þú bærir sam- 
stjórnarmönnum þínum í Þjóðræknis- 
félaginu innilegar kveðjur og þakkir Há- 
skólans fyrir vinarhug þeirra og heilla- 
óskir, svo og félagsmönnum, „ef að fyrir 
ber“. 

í jólakveðju til mín segir Rektor enn- 
fremur: „Hið fagurbúna ávarp Þjóð- 
ræknisfélagsins var til sýnis hér í Há- 
skólanum í október og vakti verðskuld- 
aða athygli.“ 

Er ég vitanlega þakklátur fyrir hin 
drengilegu orð Rektors í minn og vorn 
garð, og sérstaklega ljúft að flytja þing- 
heimi hlýjar kveðjur hans og Háskól- 
ans. En eins og kunnugt er, þá eru 
sterk tengsl milli Háskóla íslands og 
félags vors, því að sumir þeir menn, 
sem hæst hefir borið í sögu félagsins, 
svo sem þeir dr. Rögnvaldur Pétursson 
og Ásmundur P. Jóhannsson, sýndu í 
verki ræktarsemi sína til íslands með 
stórgjöfum til Háskólans, að öðrum 
ógleymdum hér vestan hafs, er hafa 
vottað Háskólanum góðhug sinn með 
fjárgjöfum eða öðrum hætti. 

Hinum framúrskarandi viðtökum, sem 
við hjónin áttum að fagna heima á ætt- 
jörðinni af hálfu Háskóla íslands og 
annarra, hefi ég þegar lýst í ferðaþátt- 
um mínum, og einnig getið þar kveðju 
þeirrar frá oss Vestur-íslendingum, sem 
ég flutti í Ríkisútvarpið. Einu vil ég þó 
bæta þar við, er mér fannst bezt eiga 
heima í þessari skýrslu. Sigurður Sigur- 
geirsson bankaritari, formaður Þjóð- 
ræknisfélagsins heima á íslandi, sem vér 
höfum átt og eigum góða samvinnu við, 
sendi okkur hjónunum í nafni félagsins 
gullfallegan blómvönd og bað mig fyrir 
kærar kveðjur félagsins og sínar til 
félags vors og Vestur-fslendinga. Þeim 
kveðjum er mér einkar ljúft að skila á 
þessum stað. Lýk ég svo þætti skýrslu 
minnar um tengslin og samvinnumálin 
við fsland með þessum ljóðlínum mín- 
um: 

Brúum áfram bróðurhöndum 

breiðan, djúpan sjá. 

Úigáfumál 

Tímarii félags vors kemur út með 
svipuðu sniði og áður, undir ágætri rit- 
stjórn þeirra Gísla skálds Jónssonar og 
Haralds Bessasonar prófessors; skuldar 
félagið þeim mikla þökk fyrir störf 
þeirra. Guðmann Levy hefir, eins og 
áður er vikið að, unnið að söfnun aug- 
lýsinga, ásamt Halldóri J. Stefánsson, 


með góðri aðstoð þeirra Páls S. Pálsson- 
ar skálds og Ólafs Hallssonar. í nafni 
félags vors þakka ég þeim störf þeirra. 
En sökum sí-vaxandi prentunar og 
annars útgáfukostnaðar, er ritið orðið, 
ef svo má að orði kveða, mjög dýrt í 
rekstri. Hefir það mál verið tekið til at- 
hugunar á fundum stjórnarnefndar, og 
hefir sérstök nefnd það með höndum, 
og mun leggja fram ákveðnar tillögur 
um það hér á þinginu. En jafnframt vil 
ég leggja áherzlu á það, hve merkur 
þáttin- Tímaril vort hefir verið og er enn 
í starfsemi félagsins, enda hefir ritið af 
hinum dómbærustu mönnum verið talið 
eitt af merkustu tímaritum, sem nú 
koma út á íslenzka tungu. Það er hverju 
orði sannara, sem sagt var nýlega í rit- 
stjórnargrein í Lögbergi-Heimskringu: 
„Eitt af mikilvægustu verkefnum félags- 
ins er útgáfa þessa ágæta Tímarits.“ Það 
veit ég, að vér munum hafa í huga, er 
vér ræðum útgáfu þess hér á þinginu. 

Þjóðræknisfélagið hefir á liðnu ári, 
eins og um mörg undanfarin ár, styrkt 
að verðugu hið íslenzka vikublað vort 
með $500,00 fjárframlagi. f því sam- 
bandi fer ágætlega á því að minnast 
þess, að Heimskringla átti nýlega 75 ára 
afmæli. Veit ég, að þingheimur tekur 
einum rómi undir þær þakkir til hennar, 
ritstjóra hennar og annarra hlutaðeig- 
enda, sem ég hefi þegar birt í nafni 
félags vors. 

Skýrslur embæitismanna, nefnda og 
deilda 

Skýrslum féhirðis, fjármálaritara og 
skjalavarðar verður útbýtt á þinginu. 
Einnig verða fluttar skýrslur milliþinga- 
nefnda í Skógræklarmálinu og Minja- 
söfnun, en formaður þeirra nefnda er nú 
sem áður frú Marja Bjömsson. Þakka 
ég henni og samnefndarfólki hennar 
unnin störf á árinu. Forseta var falið á 
síðasta þingi að skipa í minjasafnsnefnd 
einn fulltrúa úr hverri deild félagsins. 
Af ýmsum ástæðum dróst það hjá mér 
að skipa í þá nefnd, og mér mun einnig 
hafa sézt yfir að skipa fulltrúa frá tveim 
deildum vorum. Bið ég velvirðingar á 
drættinum og þeirri yfirsjón minni, en 
mun eiga hlut að því, hvar sem ég stend 
í sveit í starfinu, að úr þessu verði bætt, 
ef nefndin verður skipuð með sama 
hætti fyrir næsta ár. Báðar umræddar 
nefndir vinna hið þarfasta verk, og eiga 
skilið almennan stuðning fólks vors, og 
þá skógræktarmálið sérstaklega. Hannes 
skáld Hafstein segir spámannlega í hinu 
fagra Aldamótakvæði sínu: „Menningin 
vex í lundi nýrra skóga“. Ég veit, að 
deildir vorar og félagsfólk muni halda 
áfram að sýna það í verki, og í vaxandi 
mæli, að vér viljum eiga vorn þátt í 



ÞINGTÍÐINDI 


83 


því að láta þann draum skáldsins ræt- 
ast á sem víðtækastan hátt. 

Skýrslur deildar verða fluttar eins og 
venja er til, en þær lýsa því bezt, 
hvernig horfir við í málum vorum, en 
ég hefi margsinnis í skýrslum mínum 
dregið athygli að því, að þær eru grund- 
völlurinn að starfi félagsins, sem enn 
stendur, góðu heilli, víða fótum, og ber 
oss að leggja þeim allt það lið í starfi 
þeirra, sem vér getum. Samtímis þakka 
ég, í nafni félagsins, deildunum öllum 
starf þeirra á árinu og bið þeim vel- 
farnaðar um ókomin ár. 

„Höldum vörð um helgilundinn, 11 seg- 
ir Davíð Stefánsson í Háskólaíjóðum 
sínum, sem fyrr var vitnað til. Það getur 
verið kjörorð vort í framtíðinni, því að 
starf félags vors er og hefir verið helgað 
varðveizlu og ávöxtun alls hins fegursta 
og lífrænasta í ættararfi vorum. f þeim 
anda býð ég yður öll hjartanlega vel- 
komin á 43. ársþing félags vors, og lýk 
máli mínu með eftirfarandi orðum úr 
kvæðaflokki Davíðs skálds, sem alveg 
eins eiga erindi til vor íslendinga vest- 
an hafs og til ættþjóðar vorrar, og ekki 
sízt lokaljóðlínurnar: 

Við tölum íslenzkt tungumál. 

Við tignum guð og landsins sál 
og fornan ættaróð. 

Þeir gjalda bezt sinn gamla arf, 
sem glaðir vinna þrotlaust starf 
til vaxtar vorri þjóð. 


Forseti minntist sérstaklega þeirra 
félaga er látizt höfðu á árinu. Risu þing- 
gestir úr sætum í virðingarskyni við 
hina látnu. Dr. V. J. Eylands gerði og að 
tillögu sinni, að þinggestir vottuðu 
forseta þakklæti fyrir ágæta skýrslu með 
því að rísa úr sætum. Var svo gert þeg- 
ar. Einnig bar þingheimur fram ham- 
ingjuóskir til handa dr. Beck vegna þess 
mikla heiðurs, er Háskóli íslands hafði 
þá nýlega sýnt honum með því að kjósa 
hann heiðursdoktor í heimspeki. 

Mrs. Kristín Johnson gerði þessu 
næst tillögu um, að forseta yrði falið að 
skipa þriggja manna kjörbréfanefnd. 
Mrs. Marja Björnson studdi, og var til- 
lagan samþykkt. 

K j örbréf anef nd: 

Guðmann Levy 

Miss Guðbjörg Sigurðson 

J. B. Johnson 

Grettir L. Johannson gerði tillögu um, 
að forseta yrði falið að skipa þriggja 
manna dagskrárnefnd. Sú tillaga var 
studd og samþykkt. 


Dagskrárnefnd: 

Dr. V. J. Eylands 
Einar Þorvaldsson 
Mrs. Kristín Thorsteinsson 

Féhirðir, G. L. Johannson flutti þessu 
næst fjárhagsskýrslu Þjóðræknisfélags- 
ins og skýrslu um húseign félagsins á 
Home Street. Fjármálaritari, Guðmann 
Levy, flutti og ársskýrslu sína. 

FJÁRHGSSKYRSLA FÉHIRÐIS 
ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 
í VESTURHEIMI 

Tekjur og úigjöld yfir límabilið 
10. febr. 1961 iil 7. febr. 1962 

TEKJUR: 

10. febr. 1961, 

Innstæða, Royal 
Bank of Canada 
Frá fjármálaritara, 
meðlimagjöld 
Tillög styrktar- 
félaga 

Auglýsingar, 

42. árg. Tímaritsins 1,385.50 
Auglýsingar, 

43. árg. Tímaritsins 140.00 
Seld Tímaritssamstæða 99.50 


Húseignin, 652 
Home St., Wpg. 1,750.79 

Bankavextir 145.86 

Greiðsla frá 
Þ j óðræknisf élagi 
íslands 450.00 

Borgun fyrir 

Æviskrár V.-ís. 12.00 

Sala á Minnispen- 
ing Jóns Sig- 

urðssonar 255.14 


Allar tekjur 

á árinu 

$4,944.28 


Samtals 

$6,455.54 

ÚTGJÖLD: 


Ársþingskostnaður 
Ágóði af sam- 
komu þingsins 

$ 208.73 

72.00 

$ 136.73 

Tímarit, 42. árg.: 



Ritstjórn og rit- 
laun 

Prentun (áður 
borgað $1,200.00) 
Auglýsingasöfnun 

243.25 

494.74 

313.37 

1,051.36 

Tímarit, 43. árg.: 



Prentun á ritinu 
Auglýsingasöfnun 

1,200.00 

38.80 

1,238.80 


$1,511.66 

$ 550.49 
155.00 



84 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Ríkisgjöld 4.00 

Bankagjöld 15.91 

Símtöl, símskeyti, frímerki 75.63 

Prentun 114.51 

Ferðakostnaður 64.00 

Ymislegt 30.65 

Þóknun fjármálaritara 60.27 

Risna 988.60 

Félagsgjald til 

Skógræktarfélags fslands 25.00 

Styrkur til Lögbergs- 

Heimskringlu 500.00 


Öll útgjöld á árinu $4,305.46 

7. febr. 1962, innstæða, Royal 
Bank of Canada 2,150.08 


Samtals $6,455.54 
Fyrningarsjóður 652 Home St. 
á Royal Bank of Canada $3,254.36 


Gretiir Leo Johannson, féhirðir. 


Robson Chimney 
Sweep 8.50 

Boiler Inspection Fee 5.00 
Management 180.00 


$2,179.21 

Credit Balance paid 

Treasure $1,750.79 


TOTALS $3,930.00 $3,930.00 

Winnipeg, January 23rd, 1962. 
Submitted by Mr. P. J. Petursson. 

Framanritaða reikninga höfum við 
endurskoðað og höfum ekkert við þá að 
athuga. 

Winnipeg, 14. febrúar 1962. 

Davíð Björnsson, Jóhann Th. Beck, 

endurskoðendur. 


Framanritaðan reikning höfum við 
endurskoðað og höfum ekkert við hann 
að athuga. 

Winnipeg, 14. febrúar 1962. 

Jóhan Th. Beck, Davíð Björnsson, 

endurskoðendur. 


SKYRSLA FJÁRMÁLARITARA 
ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 
í VESTURHEIMI 

yfir árið 1961. 

INNTEKTIR: 

Frá meðlimum aðalfélagsins $109.28 

Frá deildum 493.50 

ÚTGJÖLD: 

Burðargjöld undir 
Tímarit, sér- 

prentun, og bréf $ 48.05 
Skrifföng 4.27 

Afhent féhirði 550.46 


Alls $602.78 $602.78 

6. febrúar 1962. 

Guðmann Levy, fjármálaritari. 


STATEMENT OF 652 HOME STREET 
FOR 1961 

Total Receipts for 1961 $3,930.00 

Total Disbursements for 1961: 

Taxes $571.99 

City Water Works 99.16 

Fuel 458.82 

Light and Power 189.92 

Purchase of stove 149.50 

Plumbing Repairs 123.43 

Supplies & Repairs 115.54 

Electrical Repairs 63.35 

G. Stefansson 

(decorating) 212.50 


Dr. Valdimar J. Eylands flutti þessu 
næst skýrslu dagskrárnefndar. 


Skýrsla dagskrárnefndar 

Dagskrámefnd leyfir sér að leggja til, 
að þingmál verði tekin til umræðu og 
afgreiðslu sem hér segir: 

1. Þingsetning. 

2. Ávarp og ársskýrsla forseta. 

3. Kosning kjörbréfanefndar. 

4. Kosning dagskrárnefndar. 

5. Skýrslur embættismanna. 

6. Skýrslur deilda. 

7. Kveðjur og skeyti. 

8. Kosning allsherjamefndar. 

9. Skýrslur milliþinganefnda. 

10. Útbreiðslumál. 

11. Fjármál. 

12. Fræðslumál. 

13. Samvinnumál við fsland. 

14. Útgáfumál. 

15. Kosning embættismanna. 

16. Ný mál. 

17. Ólokin störf og þingslit. 

Flutningsmaður gerði að tillögu sinni, 
að skýrslan yrði viðtekin. Ritari studdi, 
og var tillagan að því búnu samþykkt. 
Síðan var samþykkt að fresta fundi fram 
yfir hádegi. 

Annar fundur 

hófst kl. 2 e.h. mánud. 19. febr. Lesin 
var fundargjörð síðasta fundar og hún 
samþykkt. Tekin var fyrir sjötti liður 
áætlaðrar dagskrár, þ.e. Skýrslur deilda. 
Ritari las ársskýrslu deildarinnar 
„Brúin” í Selkirk. 



ÞINGTÍÐINDI 


85 


Ársskýrsla þjóðræknisdeildarinnar 
„Brúin" 1961 

Þjóðræknisdeildin „Brúin“ hélt sjö 
fundi á árinu. Allir voru þeir vel sóttir 
af starfandi meðlimum félagsins. 

Tveir nýir meðlimir gengu í félagið. 
Einn meðlimur hefir dáið, Mrs. Ingibjörg 
Pálson, ekkja Kristjáns Pálsonar. 

Á árinu var stofnað til tveggja arð- 
berandi fyrirtækja með allgóðum ár- 
angri. Úr sjóði hafa verið sendar smá- 
gjafir til elliheimilisins „Betel” og ís- 
lenzka vikublaðsins. Einnig hafa verið 
sendar smáglaðningar til sjúkra í hlut- 
tekningarskyni. 

Aðaláhugamál okkar er viðhald bóka- 
safnsins, sem hefir að geyma eitt þúsund 
bækur. Einnig berum við íslenzka viku- 
blaðið mjög fyrir brjósti. 

Á umliðnu hausti kom til mála að 
verða við beiðni útbreiðslunefndar 
blaðsins um að hafa samkomu því til 
styrktar. Þessu var þó frestað til næsta 
árs, og hefir það nú verið tekið upp að 
nýju. Vonumst við til að geta látið eitt- 
hvað til okkar taka að þessu leyti. 

Deildin óskar þinginu alls hins bezta. 

Guðrún Vigfússon 

ritari. 

Flutningsmaður lagði til, að skýrslan 
yrði viðtekin. Það var stutt af mörgum 
og tillagan síðan samþykkt. 

Bitari flutti þessu næst ársskýrslu 
delidarinnar „Frón“ í Winnipeg. 

Ársskýrsla þjóðræknisdeildarinnar 
„Frón" 1961 

Fjórir stjómamefndarfundir hafa ver- 
ið haldnir á árinu og tveir skemmtifund- 
ir. Miðsvetrarmót Fróns s.l. ár var höf- 
uðviðburður í starfi deildarinnar. Aðal- 
ræðumaður á því móti var Sveinn 
Skorri Höskuldsson magister, auk hans 
komu þar fram margir aðrir ágætir 
skemmtikraftar. 

Síðast liðið vor, þann 6. apríl, hafði 
Frón skemmtifund. Vom fluttir þættir 
úr íslenzkum nútíðarbókmenntum, eink- 
um ljóð sex skálda. Miss Guðbjörg Sig- 
urðson, Hjálmar Lámsson, Heimir 
Thorgrimson, Sveinn Skorri Höskulds- 
son og Haraldur Bessason önnuðust 
dagskrána, en hún var tekin saman af 
tveim hinum síðast nefndu. Arður af 
þessari samkomu $26.00 var látinn 
renna til vikublaðsins íslenzka, Lög- 
bergs-Heimskringlu. 

í fyrstu viku nóvembermánaðar var 
haldinn ársfundur deildarinnar og eftir- 
talið fólk kjörið í stjórnarnefnd: Har- 
aldur Bessason forseti, Jakob F. Krist- 
jánsson varaforseti, Jochum Ásgeirson 


gjaldkeri, Miss Guðbjörg Sigurðson vara- 
gjaldkeri, Heimir Thorgrimson ritari, 
Benedikt Ólafsson vararitari, Gunnar 
Baldwinson fjármálaritari og Guðmann 
Levy varafjármálaritari. 

Síðan aðalfundur var haldinn, hefir 
einn stjórnarmeðlimur látizt, Benedikt 
Ólafsson vararitari. Áttum við þar góð- 
um dreng á bak að sjá, og er hans nú 
sárt saknað. 

Bókasafn deildarinnar er í góðum 
höndum, en frú ólafía Johnson hefir 
sem að undanförnu annazt bókavörzlu. 
Útlán í ár voru svipuð og á síðast liðnu 
ári. 

Þjóðræknisdeildin Frón árnar hinu 
fertugasta og þriðja ársþingi Þjóðrækn- 
isfélagsins allra heilla. 

H. Thorgrimson 

ritari. 

Flutningsmaður lagði til, að skýrslan 
yrði viðtekin. Miss Guðbjörg Sigurðson 
studdi, og var tillagan því næst sam- 
þykkt. 

Grettir L. Johannson afhenti _ síðan 
þjóðræknisþingi Skjaldarmerki íslands 
að gjöf frá forseta fslands og las kveðju 
frá forsetanum. 

ÁVARP FORSETA ÍSLANDS, HERRA 
ÁSGEIRS ÁSGEIRSSONAR, TIL 
ÞJÓÐRÆKNISÞINGS VESTUR- 
ÍSLENDINGA FEBRÚAR 1962 

Við hjónin sendum Þjóðræknisþing- 
inu beztu kveðjur og árnaðaróskir, og 
Þjóðræknisfélaginu innilegar þakkir fyr- 
ir allan viðbúnað og ástúðlegar viðtök- 
ur í ferð okkar um Kanada á síðast- 
liðnu hausti. Við biðjum ykkur, kæru 
fulltrúar og gestir þingsins, að flytja 
þessar kveðjur og þakkir um allar ís- 
lendingabyggðir og borgir, allt austan 
frá Quebec, þar sem við stigum á land 
og vestur til Victoria á Vancouver 
Island, þar sem við snerum aftur heim 
á leið. Við sendum sömu þakkarkveðju 
til allra þeirra, sem komu norður yfir 
landamerkin á okkar fund, og vitum að 
þeir misskilja ekki, að við þorðum, 
sannast að segja, ekki suður fyrir landa- 
mærin. Kanada var vissulega nóg við- 
fangsefni í einni ferð. 

Við sendum að þessu sinni í þakkar- 
og vinaskyni Skjaldarmerki íslands af 
sömu gerð og stærð, sem skreytir veggi 
Bessastaðakirkju. Við teljum viðeigandi, 
að þetta skjaldarmerki sé öllum sýnilegt 
á virðulegum stað á Þjóðræknisþingum 
og íslendingadegi á Gimli, og geymt 
þess, á milli, þar sem þið ákveðið. 

Við sendum einnig kvikmynd af 
Kanadaför okkar. Efni hennar er að því 
leyti takmarkað, að ekki var hægt að 



86 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


taka slíka mynd nema utanhúss í fullu 
dagsljósi, en hún vekur þó hjá okkur 
innilegar tilfinningar og hjartfólgnar 
endurminningar. Þarna bregður fyrir 
þúsundum Vestur-íslendinga, forustu- 
mönnum Kanadaþjóðarinnar og merk- 
um stöðum. Hátíðlegar athafnir, þegar 
heilsazt er og kvaðzt á viðkvæmri stund, 
njóta sín einna bezt. 

Af þessari kvikmynd er ekki til nema 
eitt eintak, og verð ég því að óska þess, 
að hún verði endursend mér hið fyrsta, 
því hætt er við skemmdum, ef hún væri 
sýnd oft, og þá ekki hægt úr að bæta. 
En við höfum í hyggju, að láta gera 
annað eintak af kvikmyndinni, sem þá 
yrði sent Þjóðræknisfélaginu til eignar 
og sýninga í íslendingabyggðum. í þá 
mynd mundum við láta skjóta inn text- 
um, sem ekki hefir unnizt tími til ennþá. 

Þá var og tekinn fjöldi Venjulegra 
ljósmynda, og hafa nokkrar þeirra þegar 
verið sendar einstaka mönnum, og munu 
fleiri fylgja á eftir, þegar þær eru til- 
búnar. Og eitt heiídareintak af mynd- 
unum öllum munum við senda Þjóð- 
ræknisfélaginu til eignar og umráða. 
Þar hygg ég að sé um að ræða eitt 
stærsta og bezta heildar myndasafn af 
Vestur-íslendingum, sem enn hefir verið 
gert. En slík söfn eru því meira virði, 
sem lengra frá líður. 

Kemur mér í hug í því sambandi, að 
það er mikils um vert að safna öllu því, 
sem enn geymist og ekki er gleymt úr 
landnámssögu Vestur-fslendinga, ekki 
sízt mannamyndum. Um söguna er allvel 
séð, og bætist við nýtt efni á hverju ári. 
En komandi kynslóðir verða þakklátar 
fyrir hverja frásögn og mynd, sem 
geymist, og undir slíkri geymd á vestur- 
íslenzk menning framtíð sína að miklu 
leyti. Það bezta í sögu, bókmenntum og 
listum kemur á daginn hjá komandi 
kynslóðum, þegar gefst betri heildarsýn 
og blámi fjarlægðarinnar varpar sínum 
blæ á fortíðina. 

Förin um þvert Kanada og endilangt 
verður okkur ógleymanleg. Ég hafði 
hugsað mér, að minnast á einstaka at- 
burði og athafnir, en þegar til kemur, 
treystist ég ekki til að velja úr svo 
fjölbreyttu efni í stuttu ávarpi, enda 
hefir ferðasagan þegar verið myndar- 
lega skráð og af hlýjum hug í ykkar 
vestur-íslenzku ritum. 

Ég treystist því síður til, að nefna 
einstök nöfn af öllum þeim fjölda Vest- 
ur-fslendinga, sem við hittum, eða velja 
úr móttökunefndum eða ræðumönnum, 
heimilum, sem við komum á og hátíð- 
legum athöfnum, sem við vorum við- 
stödd. Þetta var allt ein þjóðræknis- 
messa! Eini söknuðurinn að koma ekki 
nógu víða, og standa sumstaðar of stutt 


við, þiggja góðgerðir og taka í hlýjar 
hendur til að heilsa og kveðja, fyrir og 
eftir hátíðlega athöfn. Það var gott að 
vera íslendingur í ykkar hóp, máske 
góður íslendingur og þá áreiðanlega 
batnandi í þessu andrúmslofti. Viðmót- 
ið, frændræknin, og hin sterku ættjarð- 
arbönd í framandi landi, — þetta allt 
markar óafmáanleg spor á okkar fram- 
tíðarvegi. 

Okkur er það vel ljóst, að hinar 
glæsilegu móttökur, sem okkur voru 
búnar af Kanadastjórn og fylkisstjórn- 
um, var endurspeglun af þeim orðstír, 
sem þið hafið aflað íslenzkum kynstofni, 
og að sú hlýja og gleði, sem lá í loftinu 
yfir þessum endurfundum, var endur- 
skin af ykkar eigin íslenzka arfi og 
þjóðrækni. Við hjónin og okkar fylgd- 
arlið vorum fulltrúar íslenzkrar þjóð- 
menningar, sem sjálf á heiðurinn og 
vegsemdina. 

Ég sé fyrir mínum hugskotssjónum 
Skjaldarmerkið yfir forsetastól Þjóð- 
ræknisþingsins, og bið þess, að Guð og 
allar góðar vættir fylgi ykkur, og okkur 
öllum, austan hafs og vestan. 

Dr. Beck þakkaði kveðju forseta ís- 
lands, en þinggestir risu úr sætum í 
virðingarskyni við þjóðhöfðingjann. 

Að því búnu flutti dr. Beck kveðjur 
frá eftirtöldum: John G. Diefenbaker 
forsætisráðherra Kanada, Guðmundi í. 
Guðmundssyni utanríkisráðherra ís- 
lands, herra Sigurbirni Einarssyni 
biskupi íslands, Ásmundi Guðmunds- 
syni fyrrv. biskupi. Ármanni Snævarr 
rektor Háskóla íslands, Karlakór Reykja- 
víkur, Árna Bjarnarsyni bókaútgefanda 
og forseta „Bárunnar“ á Mountain í 
N.D., Guðmundi Jónassyni. Grettir L. 
Johannson flutti og kveðjur frá Þjóð- 
ræknisfélagi íslendinga í Reykjavík og 
frú Margréti og Hallgrími F. Hallgríms- 
son, ræðismanni Kanada í Reykjavík. 
Að því búnu kynnti Grettir nýjan ævi- 
félaga Þjóðræknisfélagsins, Einar E. 
Stevenson frá Alberta og frú hans. Dr. 
V. J. Eylands kynnti og frú Margréti 
Beck, konu dr. Richard Beck. 

Þessu næst flutti Guðmann Levy 
skýrslu kjörbréfanefndar. 


Skýrsla kjörbréfanefndar 

Fulltrúar deilda á þingi Þjóðræknis- 
félagsins 19.-21. febrúar 1962. 

Atkvæði 


Deildin „Brúin" Selkirk, Man. 

Mrs. Jafeta Skagjörð 13 

Einar Thorvaldson . 12 

Deildin „Aldan" Blaine, Wash. 

Mrs. Marja Björnson . 10 






ÞINGTÍÐINDI 


87 


Deildin „Siröndin" Vancouver 

Mrs. Marja Björnson. 10 

Deildin „Lundar" Lundar, Man. 

Asgeir Jörundson . 20 

Gísli S. Gíslason . 20 

Deildin „Esjan" Árborg, Man. 

Mrs. Anna Austman . 20 

Tímóteus Böðvarsson . 20 

Björgvin Hólm . 10 

Deildin „Gimli", Gimli, Man. 

Mrs. Guðrún Thompson 20 

Mrs. J. B. Johnson . 20 

Mrs. Jónasína Benson . 20 

Mrs. Kristín Thorsteinsson. 20 

Deildin „Báran", Mouniain, N.D. 

Séra Hjalti Guðmundsson . 20 

Ásgrímur M. Ásgrímsson . 20 

Deildin „Frón", Winnipeg 

Mrs. Kristín Johnson . 10 

Gunnar Baldwinson . 10 

Mrs. Soffía Benjamínsson . 10 

Miss Guðbjörg Sigurðson . 10 

Guðmann Levy . 10 

Mrs. Hrund Skúlason . 10 

Haraldur Bessason . 10 

Heimir Thorgrimson 10 

Jakob F. Kristjánsson . 10 


Auk þess hafa allir skuldlausir með- 
limir aðalfélagsins og þrjátíu einstakir 
meðlimir deildarinnar „Frón“ sín eigin 
atkvæði. 

Guðmann Levy 
J. B. Johnson 
Guðbjörg Sigurðson. 

Þessu næst var haldið áfram með 
skýrslur deilda. Frú Kristín Thorsteins- 
son flutti ársskýrslu deildarinnar Gimli. 


Ársskýrsla deildarinnar „Gimli" 

Þjóðræknisdeildin „Gimli“ hafði fjór- 
ar skemmtisamkomur árið 1961. Fyrsta 
samkoman var haldin 19. maí, en þá var 
leikritið „Hrólfur“ eftir Sigurð Péturs- 
son flutt af segulbandi og hlýtt á hljóm- 
plötur með söng Barnakórs Akureyrar. 
Inngangseyrir var 50 cent, en kaffi 
ókeypis. Inn komu $30.00, og var sú 
upphæð lögð í fyrningarsjóð Lögbergs- 
Heimskringlu. 

Önnur samkoma deildarinnar var 
haldin 11. september fyrir forseta ís- 
lands, herra Ásgeir Ásgeirsson, frú hans 
og fylgdarlið. Deildin „Esjan“ í Árborg 
tók einnig þátt í þessari samkomu 
ásamt með þorgarstjóra Gimlibæjar, Mr. 
Barney Egilson. Samkoma þessi var að 
vonum afar fjölsótt og mjög vandað til 
skemmtiskrár. 

Þriðju samkomuna hélt deildin 21. 
október, en þá voru liðin 86 ár frá því, 


að fyrstu íslenzku landnemarnir stigu á 
land á Víðirnesi við Gimli. 

Stjórnarnefndarfundir voru haldnir, 
þegar þörf gerðist. Meðlimir deildarinn- 
ar eru nú yfir eitt hundrað. 

I. N. Bjarnason 
ritari. 

Flutningskona lagði til, að skýrslan 
yrði viðtekin. Sú tillaga var studd af 
mörgum og síðan samþykkt. 

Frú Anna Austman flutti þinginu 
kveðjur frá frú Herdísi Eiríksson, sem 
vegna sjúkleika, hafði ekki átt þess kost 
að sækja þing. Forseti þakkaði, og var 
ritara falið að þakka þessar kveðjur á 
viðeigandi hátt. 

Frú Marja Björnson flutti ársskýrslu 
þjóðræknisdeildarinnar „Ströndin" í 
Vancouver. 


Ársskýrsla þjóðræknisdeildarinnar 
„Ströndin" 

Á aðalfundinum, sem haldinn var í 
janúar 1961, tók við stjórn, skipuð nýj- 
um mönnum, með nýjar hugmyndir um 
starf og skipulag félagsins. 

Hin nýja stjórn fékk ungan mann, 
nýkominn frá íslandi til að halda 
nokkra fyrirlestra um ísland og sýna 
kvikmyndir og ýmsa muni frá landinu. 
Var þetta gert til að skapa ýmsum þeim 
Vestur-íslendingum, sem lítið tækifæri 
hafa haft til að kynnast íslandi af eigin 
sjón og raun, tækifæri til að kynnast 
því. Fyrirlestrar þessir voru haldnir á 
Elliheimilinu Höfn, og voru þeir sam- 
tals 3, í febrúar og marz. 

Þorrablót félagsins var haldið í 
febrúar við sæmilega aðsókn. Á borðum 
var rammíslenzkur matur svo sem eins 
og hangikjöt, skyr, rúllupylsa og margt 
annað góðgæti. Til skemmtunar var 
karlakórssöngur, kvartettsöngur og Mr. 
Nói Bergmann las upp kvæði. Sumar- 
málaskemmtun félagsins var haldin um 
miðjan apríl við góða aðsókn. Til 
skemmtunar var einsöngur, hljóðfæra- 
leikur og upplestur, og Mrs. María 
Björnsson flutti erindi. Einnig fluttu 
dr. Sv. Björnsson og sr. E. Brynjólfsson 
kvæði. 

f maí var haldinn auka-aðalfundur, 
þar sem kjósa þurfti 3 nýja menn í 
stjórnina. Mr. Nói Bergmann, varafor- 
seti félagsins, var fluttur til Los Angeles, 
og í hans stað var kosinn Mr. óðinn 
Thornton. Mrs. T. Teitsson gat ekki tek- 
ið að sér stöðu ritara og var kosinn í 
hennar stað Mr. M. K. Sigurðsson. Einnig 
var kosinn sem skjalavörður félagsins 
Mr. Ben. Brynjólfsson. 

17. júní hátíð félagsins var hladin að 
venju. Um 90 manns sóttu skemmtunina 
























88 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


og skemmtu sér við matarveizlu, söng, 
kvikmyndasýningu, upplestur og dans 
langt fram á nótt. 

Mesti merkisatburður í sögu félagsins 
var, þegar Forseti íslands og frú hans 
komu í heimsókn til Vancouver og 
Victoria, í september. Þegar vitað var, 
að forsetahjónin myndu koma í opin- 
bera heimsókn bauð „Ströndin“ öðrum 
félögum íslendinga í Vancouver að 
senda einn mann hvert til að mynda 
nefnd, sem vinna skyldi með „Strönd- 
inni“ að undirbúning heimsóknarinnar. 
Forseti nefndarinnar var kosinn Mr. L. 
H. Thorlakson, ritari Mr. M. K. Sigurðs- 
son og gjaldkeri Mr. Hermann Eyford. 
Forseti félagsins, Mr. Snorri Gunnars- 
son fór til Victoria til viðræðna við 
Vestur fslendinga búsetta þar, og var 
mjög náin samvinna milli hans og þeirra 
um allan undirbúning að heimsókninni 
þangað. 

Forsetahjónin komu til Victoria föstu- 
daginn 22. september og þágu hádegis- 
verðarboð stjórnar British Columbia, en 
um kvöldið var þeim haldið heiðurs- 
samsæti að Hotel Empress. Sóttu það 
margir fslendingar búsettir í Victoria. 

Laugardaginn 23. september komu 
forsetahjónin til Vancouver og var þeim 
haldið heiðurssamsæti að Hótel Van- 
couver um kvöldið. Sunnudagsmorgun- 
inn 24. september var forseti og fylgdar- 
lið hans við enska messu, sem haldin var 
í kirkju The Icelandic Lutheran Con- 
gregation. Að lokinni messu gróðursettu 
forsetahjónin tré á lóð kirkjunnar, og 
þáðu síðan kaffiveitingar í neðri sal 
kirkjunnar. Eftir hádegi tók forsetinn 
fyrstu skóflustunguna fyrir hinni nýju 
elliheimilisbyggingu en að þeirri athöfn 
lokinni hélt stjórn elliheimilisins honum 
kaffisamsæti að hinu gamla heimili. 

Forsetahjónin og fylgdarlið þeirra 
fóru frá Vancouver mánudagsmorguninn 
25. september, og voru þau kvödd á 
flugvellinum með blómum, sem tvær 
litlar stúlkur, klæddar íslenzkum bún- 
ingum, afhentu forsetafrúnni. 

Þessi heimsókn tókst vel í alla staði. 
Löngu áður en þessir virðulegu full- 
trúar hins íslenzka Lýðveldis komu til 
vesturstrandarinnar, vakti þessi heim- 
sókn nýjan áhuga fyrir íslandi og ís- 
lenzkum málefnum. Meðan á heimsókn- 
inni stóð flykktust íslendingar að úr 
öllum áttum til að vera viðstaddir hinar 
ýmsu samkomur. Yfir 400 manns sátu 
heiðurssamsætið að Hótel Vancouver, 
til dæmis. Þessa merkisatburðar verður 
minnzt, svo lengi sem íslenzkur félags- 
skapur starfar. 

í nóvember var haldin samkoma og 
sýndi Mr. S. Sigurðsson og Mr. G. J. 
Helgason myndir frá komu forsetahjón- 


anna, einnig var sýnd myndin „Iceland 
on the Prairies“ og Mr. M. K. Sigurðs- 
son las upp kæði. 

Haldin var samkoma til heiðurs séra 
Robert Jack frá íslandi er var á ferð í 
Vancouver í nóvember og sagði hann 
fréttir frá landinu á samkomunni. 

Á árinu var íslenzk stúlka, Miss Bertha 
Hjaltason, kjörin „Drottning Norður- 
landa“ á miðsumarsskemmtun The 
Scandinavian Central Committee. 

Ritari félagsins, Mr. M. K. Sigurðsson, 
fór á vegum þess til Blaine og Victoria 
og heimsótti íslendinga búsetta þar og 
sýndi kvikmyndir frá fslandi og las upp 
kvæði. Það er einlægur vilji stjórnar 
félagsins að hafa nána samvinnu við 
önnur þjóðræknisfélög íslendinga hérna 
á vesturströndinni og skiptast á heim- 
sóknum við þau. Mr. Sigurðsson og 
forseti félagsins, Mr. Snorri Gunnarsson 
komu þessari starfsemi á fót og hyggja 
þeir á fleiri heimsóknir til fleiri félaga. 

Aðalfundur félagsins var haldinn um 
miðjan janúar þetta ár og fóru þar fram 
öll venjuleg aðalfundarstörf. Forseti 
félagsins, Mr. Snorri Gunnarsson, var 
endurkosinn með lófaklappi og þökkuð 
virðuleg framkoma fyrir hönd félagsins. 
Varaforseti var kosinn Mr. M. K. Sig- 
urðsson, ritari, Mr. Olgeir Gunnlaugs- 
son, vararitari Mrs. María Björnsson, 
gjaldkeri Mr. David Eggertsson, vara- 
gjaldkeri Mr. Oskar Howardsson og 
skjalavörður Mr. Óðinn Thornton. 

Hin nýkjörna stjórn lítur björtum 
augum á framtíðina og er þegar byrjuð 
af fullum krafti að skipuleggja starf- 
semina á þessu ári. Fyrsta skemmtunin 
verður Þorrablótið, sem haldið verður 
innan nokkurra daga. Félagið er búið 
að hleypa af stokkunum happdrætti til 
styrktar byggingu hins nýja elliheimilis. 
Á síðasta aðalfundi var samþykkt að 
ganga í Skógræktarféiag fslands og 
greiða $10.00 ársgjald. 

M. K. Sigurðsson 

varaforseti 

O. Gunnlaugsson 

ritari. 

Flutningskona lagði til, að skýrslan 
yrði viðtekin. Margir studdu, og var til- 
lagan samþykkt. 

Frú Marja Björnson flutti þessu næst 
ársskýrslu þjóðræknisdeildarinnar 
„Aldan" í Blaine, Wash. 

Ársskýsla þjóðræknisdeildarinnar 
„Aldan" 

Árið 1961 hefir þjóðræknisdeildin 
„Aldan“ í Blaine, Washington haldið 
fjóra starfsmálafundi og þrjá stjórnar- 
nefndarfundi. Þrjár almennar skemmti- 



ÞINGTÍÐINDI 


89 


samkomur voru haldnar á árinu og tók- 
ust allar vel. í ársbyrjun gerðist „Aldan“ 
meðlimur í Skógræktarfélagi íslands 
og greiddi ársgjaldið $10.00. Deildin 
sendi útgáfunefnd Lögbergs-Heims- 
kringlu $50.00 að gjöf ásamt eins árs 
áskriftargjaldi átta nýrra kaupenda, 
sem deildin hafði aflað. Deildin keypti 
einn gullpening til minningar um Jón 
Sigurðsson forseta. 

í júnímánuði komu konur deildarinnar 
saman í samfélagi við kvenfélagskon- 
ur fslenzku Fríkirkjunnar hér í Blaine 
til þess að minnast áttræðisafmælis frú 
Önnu Kristjánsson, eiginkonu forseta 
deildarinnar. 

Tveir nýir meðlimir bættust deildinni 
á árinu. Tveir hafa dáið, þeir Helgi 
Steinberg, velmetinn félagsbróðir og 
vinur, 3. okt. og Magnús Guðlaugsson, 
þekktur af ritverkum sínum, en hann 
lézt 30. desember. 

Aldan telur nú 33 meðlimi. 

A. E. Kristjánsson 
forseti 

Dagbjörl Vopnfjörð 

ritari 

Flutningskona lagði til, að skýrslan 
yrði viðtekin. Miss Guðbjörg Sigurðson 
studdi, og var tillagan samþykkt sam- 
hljóða. 

Gísli S. Gíslason flutti ársskýrslu þjóð- 
ræknisdeildarinnar „Lundar“. 

Ársskýrsla deildarinnar „Lundar" 

Fjórir almennir fundir voru haldnir á 
árinu. Einnig hélt stjórnarnefndin tvo 
fundi. 

Deildin gekkst fyrir tombólu og happ- 
drætti til styrktar lestrarfélaginu og 
fékk $85.00 í ágóða. Nokkrar bækur voru 
keyptar á árinu. 

Þann níunda júlí var haldin athöfn á 
vegum deildarinnar við minnisvarða 
landnemanna. Nefnd var kosin til að 
safna áskriftum fyrir Lögberg-Heims- 
kringlu, og aflaði hún 16 nýrra kaup- 
enda. 

Einn félagsmaður, Björn Björnson, 
lézt á árinu. 

í ársbyrjun átti deildin $95.73 í sjóði. 
Tekjur voru $206.89, en útgjöld $122.80. 
í sjóði er nú $179.82. Deildin hefir greitt 
tíu dala ársgjald til Skógræktarfélags 
fslands. 

Forseti deildarinnar séra Jón Bjarman 
og frú hans fluttust frá okkur og fóru til 
íslands. Við óskum þeim heilla í starfi 
þeirra þar. 

Embættismenn deildarinnar eru sem 
hér segir: Kári Byron forseti, Björg 
Björnson varaforseti, Gísli S. Gíslason 
ritari, Rannveig Guðmundson vararit- 


ari, Ásgeir Jörundsson féhirðir, J. A. 
Björnson varaféhirðir. Yfirskoðun ann- 
ast Rannveig Guðmundson, og bóka- 
vörður er Guðrún Eyjólfson. Félagatala 
er 45. 

Gísli S. Gíslason 

ritari. 

Flutningsmaður lagði til, að skýrslan 
yrði viðtekin. Sú tillaga var studd og 
síðan viðtekin. 

Séra Hjalti Guðmundsson flutti árs- 
skýrslu þjóðræknisdeildarinnar „Báran“ 
á Mountain, N. D. 


Ársskýrsla deildarinnar „Báran'* 

Á árinu 1961 voru haldnir þrír fundir 
í „Báru“, ýmist til undirbúnings eða 
viðræðna um starf deildarinnar. 

Deildin stóð fyrir samkomu að 
Mountain 17. júní, og var hún sæmilega 
sótt. Meðal skemmtiatriða var, að forseti 
„Báru“, Guðmundur Jónasson, flutti 
bráðsnjallan brag um stjórnarmeðlimi 
„Báru“, sunginn var einsöngur og tví- 
söngvar, séra Hjalti Guðmundsson sýndi 
litskuggamyndir frá íslandi, og að lok- 
um var flutt af segulbandi leikritið 
„Hrólfur“ eftir Sigurð Pétursson. Það er 
ánægjulegt að geta fengið til flutnings 
íslenzk leikrit á samkomum þjóðrækn- 
isdeilda og verður vonandi haldið svo 
áfram. Hins vegar væri gott að fá nýrri 
leikrit en t.d. „Hrólf“ eða þá leikrit eins 
og „Skugga Svein“, sem flestir þekkja. 
Væri t.d. mikill fengur í að fá „Gullna 
hliðið“ sent hingað vestur. 

í stjórnarnefnd „Báru“ eru þessir 
menn: G. J. Jónasson forseti, S. A. 
Bjömson varaforseti, H. B. Grímson rit- 
ari, séra Hjalti Guðmundsson vararitari, 
Joseph Anderson féhirðir, H. J. Björn- 
son varaféhirðir, O. G. Johnson fjármála- 
ritari, Fred Halldórsson varafjármála- 
ritari. Síðast liðið ár hafa þrír meðlimir 
látizt: Gamalíel Þorleifsson, heiðurs- 
meðlimur „Báru“, Sigmundur Guð- 
mundsson og Óli G. Johnson. Nýir 
heiðursmeðlimir ,,Báru“ eru Páll B. 
Ólafsson og H. B. Grímson. Meðlimir 
Báru teljast nú 70. 

Að lokum vil ég flytja þinginu beztu 
kveðjur og ámaðaróskir frá forseta 
„Báru“, Guðmundi J. Jónassyni. 

Hjalti Guðmundsson 

vararitari. 

Flutningsmaður lagði til, að skýrslan 
yrði viðtekin. Sú tillaga hlaut stuðning 
og var að því búnu samþykkt. 

Þessu næst flutti ritari ársskýrslu 
deildarinar „fsland“ í Morden, Man. 



90 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Ársskýrsla deildarinnar „ísland" 

Það voru fjórir fundir haldnir á árinu. 

Mrs. Bergthor Emil Johnson heim- 
sótti deildina 22. sept. Hún flutti ágætan 
og skemmtilegan fyrirlestur og sagði frá 
ferðalagi sínu á íslandi árið 1957, einnig 
sýndi hún mjög fallegar hannyrðir, 
víravirki og aðra mjög fallega muni, 
búna til á íslandi. Deildin „ísland“ 
þakkar frú Kristínu fyrir komuna. Er 
hún fjórða konan, sem hefir heimsótt 
okkur. Hinar þrjár voru fröken Halldóra 
Bjarnadóttir frá íslandi, frú Hólmfríður 
Daníelson og fröken Helen Josephson 
frá Winnipeg. 

Þann 28. október minntist deildin 
fjörtíu ára afmælis síns. Þann 12. febrúar 
árið 1921 komu 17 manns saman í sam- 
komuhúsi Brovm byggðar, og var þá 
ákveðið að stofna deild, 13 manns voru 
þá allareiðu í aðaldeildinni. Aðeins fimm 
eru nú á lífi, sem voru á þessum fyrsta 
fundi, allir viðstaddir á fertugsafmæl- 
inu. Nöfn þeirra eru: Mrs. Kristín Ing- 
unn Thomasson, Gísli Ólafsson, Mrs. 
Louisa G. Gíslason, Mr. og Mrs. Jón B. 
Johnson. 

Skemmtiskráin byrjaði með söng, sem 
allir tóku þátt í, síðan var lesinn fyrsti 
fundargjörningur félagsins, ritaður af 
Þorsteini J. Gíslasyni, fyrsta skrifara 
félagsins. Próf. Haraldur Bessason 
flutti næst ágætt erindi, þrungið af vel- 
vild og góðum óskum. Jón B. Johnson 
einn af stofnendum deildarinnar flutti 
ávarp og rifjaði margt upp frá liðnum 
árum. 

Aðalræðuna flutti dr. Richard Beck, 
og gátum við ekki óskað okkur betri 
afmælisgjafar. Hann hafði frá mörgu 
fróðlegu að segja, var nýkominn frá ís- 
landi, sagði frá fimmtíu ára afmælis- 
hátíð Háskóla íslands, minntist á gest- 
ina frá fjarlægum löndum, hlýju og 
indælu samverustundirnar með frænd- 
fólki og vinum o. s. frv. Við þökkum dr. 
Beck fyrir þessa ágætu ræðu og hans 
góðu óskir. Þetta er í sjöunda sinn, sem 
hann heimsækir okkur. 

Við óskum honum til hamingju með 
heiðurinn, sem Háskóli íslands veitti 
honum. Frú Margrét Beck kom með 
manni sínum, og ungur maður frá ís- 
landi, Jóhann Sigurðsson, frændi próf. 
Bessasonar, var með í förinni. Við erum 
öllu þessu góða fólki þakklát fyrir kom- 
una. Líka vil ég, fyrir hönd deildarinn- 
ar, þakka próf. Bessason fyrir hans á- 
gætu grein í Lögbergi-Heimskringlu um 
40 ára afmælishátíðina. 

Dr. Jón Guðmundson frá Morden 
flutti stutt ávarp og óskaði deildinni 
til lukku og blessunar. Karlakórinn 
söng, og síðan voru góðgjörðir fram 
bornar í neðri salnum. 


Embættismenn deildarinnar eru: Ól- 
afur Líndal forseti, Benedikt Einarson 
varaforseti, Guðrún Thomasson skrifari, 
Jonathan Thomasson fjármálaritari, Jón 
B. Johnson féhirðir. Með innilegum ósk- 
um til þingsins. 

Louisa G. Gíslason. 

Flutningskona gerði að tillögu sinni, 
að skýrslan yrði viðtekin. Sú tillaga 
hlaut stuðning margra og var samþykkt 
samhljóða. 

Frú Anna Austman flutti þessu næst 
ársskýrslu þjóðræknisdeildarinnar 
„Esjan“ í Árborg. 

Ársskýrsla deildarinnar „Esjan" 

„Esjan“ hélt tvo almenna fundi á síð- 
ast liðnu ári og nokkra nefndarfundi 
eftir þörfum. Útlán á bókum hefir hald- 
izt við líkt og áður. Nálægt 1300 bækur 
voru lánaðar út og 50 manns notuðu 
safnið á árinu. Bókasafnið „Vísir“, eign 
lestrarfélagsins í Geysir, var sameinað 
safni „Esjunnar“, og voru nýjar bóka- 
hillur smíðaðar til að taka við safninu. 
Nokkuð af nýjum bókum var keypt og 
nokkrar fengust að gjöf. Bækur voru 
lagaðar og bundnar eftir þörf. Eins og 
stendur, telur safnið 2400 bækur. Árs- 
gjald var borgað til Skógræktarfélags 
fslands, og nemur það $10.00. Meðlima- 
tala „Esjunnar“ er nú 128. 

Deildin hélt tvær samkomur á þessu 
ári. Opinn skemmtifundur var haldinn 
í Sambandskirkjunni þann 7. maí. Tveir 
ræðumenn voru á skemmtiskrá, þeir 
próf. Haraldur Bessason og Sveinn 
Skorri Höskuldsson. Fluttu þeir báðir 
fróðleg og skemmtileg erindi. Einnig 
las frú Aðalbjörg Sigvaldason mjög 
smellið ljóðabréf. Samkoman var vel 
sótt. Að lokinni skemmtiskrá var öllum 
viðstöddum veitt kaffi, og gafst fólki 
tækifæri á að ræða við gestina. 

Þann 16. júní fór fram hin árlega ís- 
lenzka samkoma „Esjunnar“. Var vandað 
til með skemmtiskrána. Aðalræðumað- 
ur var hinn góðkunni Valdimar Björn- 
son, og fórst honum snilldarlega. Söng- 
flokkur undir stjórn Jóhannesar Páls- 
sonar og systur hans, frú Lilju Martin, 
söng mörg íslenzk lög og tókst með af- 
brigðum vel, eins og von var til, þar 
sem þau systkin áttu hlut að máli. 
Einnig kom Kristín Skúlason fram á 
leiksviðið sem „fjallkonan“. Jóhannes 
Pálsson lék á fiðlu með aðstoð Lilju 
Martin. Frú Vordís Oddleifson las upp 
þrjú kvæði eftir ný-íslenzk skáld. Sam- 
koman var vel sótt og í alla staði mjög 
hátíðleg stund. Að endingu voru veit- 
ingar fram bornar af félagskonum. 

„Esjan“ tók þátt í boði fyrir Forseta 
íslands, herra Ásgeir Ásgeirsson, sem 



ÞINGTÍÐINDI 


91 


efnt var til að Gimli, bæði peningalega 
og með þátttöku í söngnum. Ennfremur 
flutti forseti „Esjunnar", Gunnar Sæ- 
mundson, ávarp til heiðursgestanna fyrir 
hönd „Esjunnar“ og Norður Nýja íslands. 
Sonur hans, ómar Sæmundson, las upp 
tvö kvæði bæði skýrt og skilmerkilega. 

„Esjan“ á bak að sjá einum meðlim, 
Magnúsi Gíslasyni, sem andaðist á 
Johnson Memorial Hospital síðast liðið 
haust. Fjárhagsskýrsla sýnir í sjóði um 
áramót $288.94. 

Starfsnefnd „Esjunnar“ 1931: Gunnar 
Sæmundson forseti, Guðni Sigvaldason 
varaforseti, Emely Vigfússon ritari, 
Aðalbjörg Sigvaldason vararitari, Her- 
dís Eiríksson féhirðir, Anna Austman 
varaféhirðir, Tímóteus Böðvarsson 
skjalavörður. 

Þjóðræknisdeildin „Esjan“ sendir hinu 
fertugasta og þriðja ársþingi Þjóðrækn- 
isfélagsins alúðarkveðjur og heillaóskir. 

Emely Vigfússon 

ritari. 

Flutningskona lagði til, að skýrslan 
yrði viðtekin. Sú tillaga hlaut dyggi- 
legan stuðning og var síðan samþykkt. 

Ritari flutti þessu næst ársskýrslu 
sambandsdeildarinnar „Vestri" í Seattle, 
Washington. 

Ársskýrsla sambandsdeildarinnar 
„Vestri'* 

Á því herrans ári 1961 voru haldnir 10 
reglulegir fundir, sem ætíð byrjuðu með 
þjóðlagasöng. Forseti er Karl F. Fred- 
erick, vararæðismaður íslands í Wash- 
ington ríki. 

Sextán ára afmælisminning „Vestra" 
var hátíðlega haldin. Einnig var 17. júní 
samkoma og skógargildi að „Martha 
Lake“. Ferðazt var til Blaine, Wash. 
í samráði við kvenfélagið „Eining" og 
farið í heimsókn að Stafholti. 

Sámkoma var haldin í Ballard í sam- 
ráði við Agnar Þórðarson leikritahöfund, 
er þá flutti erindi og sýndi íslenzkar 
hreyfimyndir. Einnig var tekið á móti 
íslenzka karlakórnum frá B.C. Þá tók 
„Vestri“ þátt í fjáröflun fyrir mynda- 
styttu Leifs Eiríkssonar, sem afhjúpuð 
verður í Seattle 17. júní 1962. 

„Vestri" tók og þátt í söngsambandi 
Norðurlandamanna, sem nefnist „The 
Scandinavian Musical Festival“ og held- 
ur árlega skemmtisamkomu undir beru 
lofti. Aðsókn er um 8000 manns. 

Tveir ágætir íslendingar, þeir Þór 
Guðjónsson og Aðalsteinn Sigurðsson, 
dvöldu á árinu í Seattle og tóku þátt í 
félagsmálum. Báðir eru þeir merkir 
fiskifræðingar. Auk þeirra voru hér á 
ferð allmargir gestir frá íslandi, og var 


viðkynningin við þá heillavænleg fé- 
lagsmönnum. 

Þrátt fyrir allt, sem að framan er talið, 
þá er áhugi félagsmanna í hnignun. 
Veldur þar um mest fækkun meðlima. 
Margir hafa dáið, aðrir verjast Elli, og 
uppvaxandi fólk kemur hvergi nærri. 
Bókasafni félagsins er haldið við, þó 
nota það nú mjög fáir. Tala meðlima 
er um fimmtíu. Félagsblað er lesið á 
fundum, og venjulega fer fram skemmti- 
skrá, sem endar með sameiginlegum 
þjóðsöng. 

Jón Magnússon 

skrifari „Vestra“. 


ÞriSji fundur 

hófst kl. 10.15 f.h. þriðjudaginn 20. 
febr. Fundargerð síðasta fundar var les- 
in upp og hún samþykkt. Forseti las 
því næst kveðju til þingsins frá Thor 
Thors ambassador íslands í Bandaríkj- 
unum og Kanada, en kveðjan, sem var 
símsend, hljóðaði þannig: 

Árnaðaróskir til ársþings Þjóðrækn- 
isfélagsins. Þakka liðnar stundir. 

Thor Thors. 

Þá flutti forseti einnig kveðjur frá 
Valdimar Björnssyni fjármálaráðherra 
Minnesotaríkis, Árna Helgasyni ræðis- 
manni íslands í Wilmette og Birni 
Björnssyni ræðismanni íslands í Minne- 
apolis. 

Þá var tekið fyrir næsta mál á dag- 
skrá, sem var skipun í þingnefndir. Til- 
lögur komu jafnan fram um, að forseta 
yrði heimilað að skipa nefndir. Allar 
þær tillögur hlutu stuðning og sam- 
þykki. Nefndir voru skipaðar sem hér 
segir: 

Allsherjarnefnd 

Jakob F. Kristjánsson 
Timóteus Böðvarsson 
Dr. Sveinn E. Björnson. 

Úlbreiðslu- og fræðslumálanefnd 

Mrs. Marja Björnson 
Mrs. Hólmfríður Danielson 
Ásgrímur M. Ásgrímsson 
Mrs. Anna Austman 
Mrs. Guðrún Thompson. 

Fjármálanefnd 

Guðmann Levy 
Mrs. J. Skagfjörð 
Gísli S. Gíslason. 

Samvinnumálanefnd við ísland 

Séra Hjalti Guðmundsson 
Grettir L. Johannson 
Walter J. Lindal dómari 
Mrs. Kristín Johnson 
Ásgeir Jörundsson. 



92 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Úlgáfumálanefnd 

Séra P. M. Pétursson 
Mrs. Hrund Skúlason 
Björgvin Hólm. 

Forseti las að þessu enduðu bréf frá 
Árna Bjarnarsyni, þar sem hann skýrði 
frá, að þeir Gísli ólafsson lögregluþjónn 
væru væntanlegir vestur um haf á 
næstunni. Var nú lengi rætt um, 
hversu bezt mætti styðja þá félaga við 
söfnun þeirra í íslenzkar æviskrár. 

Fjórði fundur 

hófst kl. 2 e.h. þriðjud. 20. febrúar. 
Lesin var fundargerð síðasta fundar og 
hún samþykkt. Frú Marja Björnson 
flutti þessu næst nefndarálit milliþinga- 
nefndar í skógræktarmálum. 

Skýrsla frá skógrækfarnefnd 

Nefndin hafði engan fund á árinu, og 
ég sem formaður þeirrar nefndar hefi 
ekki sökum fjarlægðar getað notið sam- 
vinnu hinna nefndarmanna, en peninga, 
sem safnazt höfðu fyrir ársgjöld og 
gjafir félaga að upphæð $120.00, sendi 
ég til Hákonar Bjarnasonar formanns 
Skóræktarfélagsins í fyrra sumar. 

Ég hefi einnig fengið tvær deildir til 
að gjorast meðlimir í Skógræktarfélag- 
mu og vonast til þess, að þær haldi 
afram að greiða ársgjöld sín. Þessar 
deildir eru „Aldan“ í Blaine, Washing- 
t°n og „Ströndin" í Vancouver, B.C. 
Á þessu ári hefi ég meðtekið $2.00 frá 
Þorsteini Bergmann í Vancouver, B.C. 
og $10.00 frá Sigurði Stefánssyni sama 
stað, einnig $2.00 frá Jóni Magnússyni 
Seattle, Wash. fyrir ársrit. Þá skrifaði 
eg stutta grein í Lögberg-Heimskringlu 
um skógræktina. 

Ég meðtók bréf frá Hákoni Bjarna- 
syni með viðurkenningu fyrir peninga- 
sendingunni, og þá fékk ég einnig frá 
honum 60 litskuggamyndir frá skóg- 
ræktinni aðallega, og mun ég sýna þær 
a samkomum og fundum á Vesturströnd- 
jnm, og sjálfsagt er að sýna þær hér 
emnig, ef þess verður óskað. 

Marja Björnson. 

Frúin lagði til, að skýrslan yrði við- 
tekin. Sú tillaga var studd og samþykkt. 
Samþykkt var kjör í skógræktarnefnd 
fyrir næsta ár, en í þeirri nefnd eiga 
sæti: Frú Marja Björnson, Ólafur Hall- 
son, Jakob Kristjánsson. 

Forseti las þessu næst kveðju frá séra 
Eiríki Brynjólfssyni í Vancouver. Fer 
kveðjan hér á eftir: 

Herra forseti, þingfulltrúar og gestir. 

Heil og sæl á þjóðræknisþingi. 

Með glöðum huga og þakklátum minn- 


ist ég þeirra þjóðræknisþinga, sem ég 
hefi setið. Þar hefir verið góðra vina 
fundur, og unnið að þingmálum af á- 
huga og góðri samvinnu, þótt sitt hafi 
sýnzt hverjum. Þingmál hafa flest verið 
menningar-, þjóðræknis- og samvinnu- 
mál, og er það í anda frumherjanna, 
landnámsmannanna, sem fluttu með sér 
til þessarar heimsálfu skemmtilega og 
trausta alþýðumenningu frá kvöldvök- 
unum í baðstofunum á heimalandinu. 

Þeir fluttu með sér lestur, skrift og 
reikning, ljóð, rímur, æfintýri og sögur, 
sem þeir kunnu utanbókar. Húspostillur, 
sálmabækur og Passíusálmana. 

Og merkið féll ekki, þó flutt væri í 
þessa heimsálfu. Bókasöfn og lestrar- 
félög voru stofuð, sönfuðir og kirkjur 
reistar og samkomuhús, blöð og bækur 
prentuð á íslenzkri tungu. 

Það má segja, að íslenzka þjóðbrotið 
í Ameríku hafi sigrað mikla erfiðleika 
undir þessu merki og sé þessvegna enn 
við lýði og njóti trausts og virðingar 
samborgaranna. 

Ef það er satt, sem líklega fáir efast 
um, að „fyrir andans framför eina fólks- 
ins hönd er sterk“, þá er sá þáttur ósvik- 
inn og haldgóður, sem íslendingar hafa 
spunnið í framfara og menningar sögu 
tveggja stórlanda, Canada og Banda- 
ríkjanna. 

Þjóðræknisþing er árlegur merkis at- 
burður, og áhrif þess ná víðsvegar til 
fólks af íslenzkum ættum í hinu mikla 
dreyfbýli milli tveggja heimshafa. Þau 
áhrif vekja til lífs minningar frá liðnum 
árum, þegar lesin voru og lærð ljóð, 
sögur og bænir á ísl. tungu við móður- 
kné, minningar um heimilis- og fjöl- 
skyldulíf, sem var einfalt, látlaust og 
hlýtt og glatt, þótt búið væri við þröng 
og kröpp kjör, og hver sólskinsblettur 
var ógleymanlegur og dýrmætur. Hver 
getur t.d. gleymt kertaljósunum á að- 
fangadagskvöldi jóla, þegar engin voru 
nútíma ljósin. 

Þjóðræknisþingið minnir einnig á 
verkefni líðandi stundar. Það er eggjun 
og hvatning til hins „Unga íslands“ í 
Vesturheimi, að nota hæfileika sína til 
vaxandi gæfu þjóðar sinnar. Aldrei ætti 
að mega segja um ísl. þjóðarbrotið í 
Vesturheimi, sem gamli maðurinn sagði 
um sjálfan sig, „í nútímanum sem nátt- 
tröll ég slóri“, öll nátttröll verða að 
steini í morgunroða hins nýja tíma, 
sérhver dagur er nýr tími, nýtt eilíft 
kraftaverk, þar má engin minnimáttar- 
kennd komast að, sem því miður „hefur 
hugans orku lamað“, hjá mörgum góð- 
um íslending heima og erlendis. 

Hinni ungu kynslóð af ísl. ættum í 
Ameríku er óhætt að ganga hugrökk og 



ÞINGTÍÐINDI 


93 


glöð til stórra starfa í krafti ættar sinnar 
og uppruna. 

Sambandið milli íslands og Ameríku 
mun verða fjölbreytilegra og skemmti- 
legra, eftir því sem árin líða. Það er 
gagnlegt, fróðlegt og skemmtilegt fyrir 
Vestur-íslendinga að kynnast íslandi. 
Það er aðeins 1/9 hluti af British Col- 
umbia, og ræktanlega landið er aðeins 
á stærð við Winnipegvatnið, en í svo 
litlu landi er náttúran ótrúlega fjöl- 
breytileg. 

Straumar nútíma framfara hafa að 
sjálfsögðu ekki farið framhjá íslandi 
fremur en öðrum löndum, og þær fram- 
farir hefur fólk af íslenzkum ættum í 
Vesturheimi gaman af að sjá. 

Verzlunarviðskipti milli íslands og 
Vesturheims, hafa aldrei verið meiri en 
nú. Lán til allra stórframkvæmda á fs- 
landi eru tekin í Bandaríkjunum, fjöldi 
nefnda frá íslenzkum atvinnuvegum 
þiggja heimboð Bandaríkjastórnar ár- 
lega, til að kynnast landi, þjóð og at- 
vinnuháttum. 

Daglegar loftsamgöngur eru á milli 
landanna og skipaferðir tíðar, ennfrem- 
ur hafa flutzt til Bandaríkjanna hundruð 
ef ekki þúsundir af glæsilegu fólki á 
undanförnum áratugum. Þar eru: 

Fiskimenn, flugfreyjur, 
fegurðardísir, framkvædarstjórar, 
læknar, leikarar 
og listamenn allskonar. 

Prestar, prentarar 
og prófessorar 
samanber Beck og Bessason 
Bjarnar og Einarsson. 

Þorbjörnsson, Gunnarsson 
ásamt görpum fleirum. 

Ennfremur stundar fjöldi af ungum 
mönnum og stúlkum árlega nám í 
Bandaríkjunum. Þetta fólk flytur ís- 
land með sér, hvar sem það fer. íslenzk 
tunga er skilin og töluð víðar en nokkur 
veit. 

Eitt kvöld var ég hér í spítalanum, að 
raula haustkvöld eftir Steingrím Thor- 
steinsson. Morguninn eftir bar hjúkrun- 
arkonan mér kveðju frá manni í her- 
berginu hinum megin við ganginn, sem 
sagðist hafa heyrt mig vera að kveða 
á íslenzku. Hann og kona hans tala 
prýðilega íslenzku bæði fædd hér i 
Kanada. 

Það er mikið og veglegt verkefni, sem 
þjóðræknisþingið hefir að vinna, og mun 
fara vaxandi eftir því sem tímar líða. 
Ég óska því heilla í öllum þess störfum, 
utan þings og innan. 

Með beztu kveðjum 

Eiríkur Sverrir Brynjólfsson. 


Þingheimur fagnaði kveðjunni með 
lófataki og lét í ljós árnaðaróskir til 
handa sr. Eiríki. 

Þessu næst ræddi frú Marja um 
minjasafn Þjóðræknisfélagsins og gaf 
munnlega skýrslu um það mál. 

Nokkuð var rætt um, hvort ekki myndi 
unnt að fá safninu stað í viðbyggingu 
elliheimilisins Betel á Gimli. Frú Hólm- 
fríður Danielson gerði að tillögu sinni, 
að_ kosin yrði milliþinganefnd í þetta 
mál, og ættu nefndarmenn búsetu í 
Winnipeg. Þessi tillaga var studd og 
samþykkt, en í nefndinni eiga sæti: 
Jakob F. Kristjánsson skjalavörður 
Þjóðræknisfélagsins formaður nefndar, 
Mrs. Kristín Johnson og Mrs. Hólmfríður 
Danielson. Forseti þakkaði Mrs. Björn- 
son dyggilegt starf í þágu minjasafns- 
málsins á liðnum árum, en frúin hafði 
áður skorazt undan að taka endurkosn- 
ingu. 

Fimmti fundur 

hófst kl. 10 f.h. miðvikudaginn 21. 
febrúar 1962. Fundargjörð síðasta fundar 
var lesin upp og samþykkt. 

Guðmann Levy flutti því næst skýrslu 
fjármálanefndar. 

Nefndarálii fjármálanefndar 

Að athuguðu máli leggur nefndin til: 

1. Að fjárhagsskýrslur embættismanna 
séu samþykktar, eins og þær liggja fyrir 
og að féhirði sé heimilað að greiða áf 
höndum fé, þegar það er fyrir hendi. 

2. Að þingið feli væntanlegri stjóm- 
arnefnd að greiða $500.00 til styrktar 
Lögbergi-Heimskringlu fyrir árið 1962. 

3. Að fulltrúa frá deildunum „Strönd- 
in“ í Vancouver og deildinni „Aldan“ í 
Blaine, Wash., frú Marju Björnson, séu 
greiddir $50.00 upp í ferðakostnað á 
þingið. 

4. Að stjórnarnefnd verði falið að 
greiða Skógræktarfélagi íslands 25 kana- 
díska dali sem ársgjald 1962. 

5. Að öllum óafgreiddum tillögum um 
fjármál verði vísað til væntanlegrar 
st j órnarnef ndar. 

Á þjóðræknisþingi 20. febr. 1962. 

Guðmann Levy 
Jafela Skagjörð 
Gísli S. Gíslason. 

Flutningsmaður lagði til, að nefndar- 
álitið yrði tekið fyrir, lið fyrir lið. Sú 
tillaga var samþykkt. Allir liðir hlutu 
samþykki, svo og nefndarálitið í heild 
sinni. 

Grettir L. Johannson flutti sérstakt 
álit stjórnarnefndar varðandi útgáfu 
Tímaritsins, og fer sú álitsgjörð hér á 
eftir. 



94 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Nefndarálit 

Laugardainn þann 20. jan. 1962 hélt 
stjórnarnefnd Þjóðræknisfélagsins fund 
og ræddi meðal annars þann fjárhags- 
halla, sem verið hefir á útgafu Tíma- 
rits Þjóðræknisfélagsins hin síðari ár og 
einnig, hvað helzt mætti gera til úrbóta 
í þeim efnum. 

Samþykkt var að veita forseta Þjóð- 
ræknisfélagsins heimild til að skipa þrjá 
menn í nefnd, er í samráði við forseta 
sjálfan og Gísla Jónsson ristjóra skyldu 
gera tillögur, er lagðar yrðu fyrir næsta 
ársþing Þjóðræknisfélagsins í nafni 
st j órnarnef ndar. 

Forseti félagsins, dr. Richard Beck, 
skipaði eftirtalda menn í nefndina: 
Gretti L. Johannson féhirði Þjórækn- 
isfélagsins sem formann nefndar, Guð- 
mann Levy og Harald Bessason. 

Á fundi, sem nefndin hélt þann 26. 
jan. s.l. með Gísla Jónssyni ritstjóra 
var eftirfarandi tillaga gerð: 

„Hið fertugasta og þriðja ársþing 
Þjóðræknisfélags íslendinga í Vestur- 
heimi veitir væntanlegri stjórnarnefnd 
heimild til að ráða ritstjóra og auglýs- 
ingasafnendur fyrir Tímaritið og að sjá 
um útgáfu þess að öðru leyti. Einnig 
samþykkir þingið, að athuga megi, 
hvort ekki sé unnt að fá stuðning frá 
íslenzkudeild Manitobaháskóla til út- 
gáfunnar, svo og, að ritstjórum verði 
heimilað að birta í Tímaritinu, að meira 
eða minna leyti, ritgjörðir á ensku um 
þau efni, sem varða menningu fslend- 
inga austan hafs og vestan og enskar 
þýðingar á íslenzkum úrvalsritum." 

Flutningsmaður lagði til, að nefndar- 
álitinu yrði vísað til útgáfumálanefnd- 
ar. Sú tillaga var studd og samþykkt. 

Séra Hjalti Guðmundsson flutti þessu 
næst álitsgjörð þingnefndar í samvinnu- 
málum við ísland. 

Skýrsla þingnefndar í samvinnumálum 
við ísland 

1. Þingið lýsir yfir mikilli ánægju sinni 
með hina ágætu heimsókn Forseta ís- 
lands, herra Ásgeirs Ásgeirssonar og 
konu hans frú Dóru Þórhallsdóttur og 
fylgdarliðs þeirra á s.l. hausti. Telur 
þingið, að heimsókn þeirra hafi orðið til 
þess að styrkja enn traustari böndum, 
bróðurhug og vináttu íslendinga austan 
hafs og vestan. Fagnar þingið mjög þeim 
hlýhug og skilningi, sem berlega kemur 
í ljós frá stjórnarvöldum íslands á 
menningu og störfum íslendinga vestan 
hafs. 

2. Þingið samgleðst forseta Þjóðrækn- 
isfélagsins, dr. Richard Beck með heiður 
þann, sem honum var sýndur, er hann 
var gerður heiðursdoktor í heimspeki 


við Háskóla íslands s.l. haust í tilefni af 
50 ára afmæli Háskólans. Telur þingið, 
að í því felist mikil og verðskulduð við- 
urkenning á störfum dr. Beck að þjóð- 
ræknismálum á undanförnum árum. 

3. Þingið fagnar útkomu Æfiskráa 
Vestur-íslendinga, sem er stórvirki, sem 
ómetanlegur fengur er að. Væri gott, 
ef unnt yrði að taka upp í næstu bindi 
æfiatriði látinna íslendinga. Þingið vill 
beina því til útgefenda ritverksins, að 
þeir fái umboðsmann í Winnipeg, sem 
gæti svarað fyrirspurnum og veitt upp- 
lýsingar um þetta mikla verk og hefði 
það auk þess til sölu. Þingið lýsir full- 
um stuðningi sínum við þetta mikla 
verk og býður fram þá samvinnu, sem 
það má. 

4. Þingið gleðst yfir því, að nú skuli 
vera ungur Vestur-íslendingur við nám 
í íslenzku við Háskóla íslands á styrk 
frá Menntamálaráði íslands. Þingið 
minnist einnig með þakklæti starfs 
„Canada-Iceland Foundation" og árang- 
urs þess. Er það von þingsins, að á kom- 
andi árum muni margir ungir menn og 
konur eiga þess kost að stunda nám á 
íslandi og í Kanada með stuðningi þess- 
ara stofnana. 

5. Það er þinginu mikið fagnaðarefni, 
að Alþingi íslendinga skuli enn sem fyrr 
styðja útgáfu Lögbergs-Heimskringlu 
með ríflegu fjárframlagi. Sýnir það lofs- 
verðan skilning á nauðsyn málgagns á 
íslenzku í Vesturheimi. 

6. Þingið er þakklátt þeim, er sendu 
leikritið „Hrólf“ til flutnings á fundum 
deilda Þjóðræknisfélagsins og vonar, að 
slíkar sendingar megi verða fleiri. Einnig 
væri það þinginu fagnaðarefni, ef hægt 
yrði að fá íslenzkar hljómplötur keyptar 
í Winnipeg. 

7. Þingið lýsir ánægju sinni yfir 
heimsóknum góðra gesta frá íslandi og 
vonar, að þær megi verða sem tíðastar. 
Telur þingið, að persónuleg kynni, sem 
stofnað er til með slíkum heimsóknum 
hafi mikil áhrif til styrktar sambandinu 
milli íslendinga austan hafs og vestan. 

8. Þingið fagnar því, að Þjóðræknis- 
félagið hefir tekið að sér sölu á 500 
króna gullpeningi íslenzkum, sem seldur 
er til að standa straum af nauðsynleg- 
um framkvæmdum á Rafnseyri við 
Arnarfjörð, fæðingarstað Jóns Sigurðs- 
sonar. Hvetur þingið bæði deildir og 
einstaka meðlimi deilda að kaupa 
peninginn. 

9. Þingið lýsir ánægju sinni yfir 
ágætri samvinnu við Þjóðræknisfélag ís- 
lendinga í Reykjavík og ágætu starfi 
þess undir forystu Sigurðar Sigurgeirs- 
sonar. Telur þingið, að starf félagsins sé 



ÞINGTÍÐINDI 


95 


mjög mikilvægt og öllu þjóðræknisstarfi 
til styrktar, bæði austan hafs og vestan. 

Hjalti Guðmundsson 
Grettir Leo Johannson 
W. J. Lindal 
Kristín Johnson 
A. Jorundsson. 

Flutningsmaður lagði til, að hver liður 
nefndarálitsins yrði ræddur sérstaklega. 
Sú tillaga var samþykkt. Allir liðir hlutu 
stuðning og samþykki. Sama máli gegndi 
og með nefndarálitið í heild sinni. 

Jakob F. Kristjánsson flutti nefndar- 
álit allsherjarnefndar. 


Skýrsla allsherjarnefndar 

1. Nefndin leggur til, að forseta og 
ritara verði falið að þakka Forseta ís- 
lands, herra Ásgeiri Ásgeirssyni, fyrir 
hönd félagsins hina alúðlegu kveðju, 
sem hann sendi því á þessu fertugasta 
og þriðja ársþingi og hina ágætu kvik- 
mynd af ferðalagi forsetans og föru- 
neytis hans um Kanada á síðast liðnu 
sumri, og ennfremur skjaldarmerkið ís- 
lenzka. 

2. Nefndin leggur til, að ritara sé falið 
að þakka allar aðrar kveðjur til félags- 
ins, þær er borizt hafa um þingtímann, 
einnig að send verði viðeigandi af- 
mæliskveðja til Háskóla Norður Dakota. 

3. Nefndin leggur til samkvæmt á- 
bendingu þingsins, að ritara verði falið 
að þakka stjórnarvöldum Kanada í nafni 
félagsins þann heiður, sem þau sýndu 
íslandi og íslenzkri þjóð með því að 
bjóða heim Forseta íslands s.l. sumar, 
einnig að ritara verði falið að þakka 
stjórnarvöldum Manitobafylkis, sem 
veittu forsetanum og fylgdarliði hans 
virðulegar viðtökur. 

Á þjóðræknisþingi í Winnipeg 21. 
febrúar 1962. 

J. F. Krisijánsson 

S. E. Björnson 

T. Böðvarsson. 

Samkvæmt tillögu flutningsmanns var 
hver liður nefndarálitsins tekinn sér- 
staklega til umræðu. Allir liðir hlutu 
samþykki, svo og nefndarálitið í heild 
sinni. 

Forseti, dr. Richard Beck, flutti þessu 
næst þingheimi kveðjur frá Ríkisháskóla 
Norður Dakota fylkis og frá Ragnari H. 
Ragnar söngstjóra á ísafirði. Kveðjum 
þessum var fagnað með lófataki. 

Frú Marja Bjömson flutti nefndarálit 
þingnefndar í útbreiðslu- og fræðslu- 
málum. 


Nefndarálit í úibreiðslumálum og 
fræðslumálum 

1. Nefndin leggur til, að forseta Þjóð- 
ræknisfélagsins, stjórnarnefnd þess og 
þeim einstaklingum, sem beitt hafa sér 
fyrir þessum málum, sé vottað þakklæti. 

2. Þingið eggjar stjórnarnefndina á að 
auka heimsóknir til deildanna, sýna ísl. 
myndir, og á annan hátt efla áhuga fyrir 
ísl. menningarmálum. 

3. Þingið fagnar því að ísl. lexíur eru 
nú þegar birtar í vikublaðinu, Lögberg- 
Heimskringlu, og æskir þess, að gang- 
skör verði gerð að því að gefa út íslenzkt 
kennslukver til að senda þeim sem sýna 
áhuga á því að kenna börnum og ung- 
lingum í heimahögum. 

4. Þingið hvetur deildirnar til þess að 
viðhalda og auka ísl. kennslu meðal 
barna og unglinga og stofna barnasöng- 
flokka þar sem mögulegt er. 

5. Þingið hvetur alla fslendinga til 
þess að styrkja vestur-íslenzka viku- 
blaðið Lögberg-Heimskringlu með því 
að kaupa það og senda því fréttir og 
annað gott efni. 

6. Þigið lýsir ánægju sinni yfir því 
að nú munu vera fleiri nemendur í ísl. 
deild við Manitoba háskólann en nokkru 
sinni fyrr. 

Hólmfríður Danielson 
A. M. Ásgrímsson 
Anna Ausfman 
Marja Björnson. 

Flutningskona lagði til, að nefndar- 
álitið yrði borið upp, lið fyrir lið. Sú 
tillaga var samþykkt. Allir liðir hlutu 
samþykki, svo og nefndarálitið í heild 
sinni. 

Séra Philip M. Pétursson flutti nefnd- 
arálit þingnefndar í útgáfumálum. 

Álit úigáfunefndar 

1. Þingið ákveður að gefa út Tíma- 
ritið næsta ár, en að tillagan, sem lögð 
var fyrir þing um samvinnu við ís- 
lenzkudeild háskólans viðvíkjandi inni- 
hald Tímaritsins, verði tekin til greina 
og að samþykkt í því máli verði gerð 
af þingheim. Tillagan er á þessa leið: 

„Hið fertugasta og þriðja ársþing 
Þjóðræknisfélags íslendinga í Vestur- 
heimi veiti væntanlegri stjórnarnefnd 
heimild til að ráða ritstjóra og auglýs- 
ingasafnendur fyrir Tímaritið og að sjá 
um útgáfu þess að öðru leyti. Einnig 
samþykkir þingið, að athuga megi, hvort 
ekki sé unnt að fá stuðning frá íslenzku- 
deild Manitobaháskóla til útgáfunnar, 
svo og, að ritstjórum verði heimilað að 
birta í Tímaritinu, að meira eða minna 
leyti, ritgjörðir á ensku um þau efni, 



96 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


sem varða menningu íslendinga austan 
hafs og vestan og enskar þýðingar á ís- 
lenzkum úrvalsritum." 

2. Þingið felur væntanlegri stjórnar- 
nefnd að ráða ritstjóra og auglýsinga- 
safnanda. 

3. Þingið tekur undir með forseta að 
þakka öllum starfsmönnum Tímaritsins 
vel unnið starf á síðast liðnu ári. 

4. Þingið lætur í ljósi ánægju sína 
yfir útgáfu bókarinnar „Vesturíslenzkar 
Æviskrár“ og hvetur alla íslendinga til 
að veita útgefendum alla hjálp og að- 
stoð við áframhaldandi útgáfur. 

5. Þingið hvetur menn til áframhald- 
andi stuðnings við útgáfu Lögbergs- 
Heimskringlu og skorar á sem flesta að 
gerast áskrifendur blaðsins og að fá aðra 
til þess sama. 

Undirritað af: 

P. M. Pétursson 
Björgvin Hólm 
Hrund Skúlason. 


Samkvæmt tillögu flutningsmanns var 
hver liður ræddur sérstaklega. Allir lið- 
ir hlutu samþykki, svo og nefndarálitið 
í heild sinni. 

Ásgrímur M. Ásgrímsson flutti þing- 
heimi sköruglegt ávarp og var máli hans 
frábærilega tekið. 

Jakob F. Kristjánsson flutti viðbót við 
nefndarálit allsherjamefndar, og hljóð- 
aði sú viðbót þannig: 

1. Að Þjóðræknisfélagið lýsi ánægju 
sinni yfir því verki, sem unnið hefir 
verið með útgáfu æviskráa Vestur-ís- 
lendinga og yfir því, að Árni Bjarnar- 
son og Gísli ólafsson eru væntanlegir 
til Vesturheims til frekari starfs við á- 
framhald verksins. 

2. Að þingið skori á forseta og stjórn- 
arnefndir deilda að veita þá aðstoð, sem 
mögulegt er, við söfnun æviskránna. 

3. Að ritara verði falið að tilkynna 
forsetum deilda og sambandsfélaga efni 
þessa nefndarálits. 

4. Að ritara sé falið að senda Árna 
Bjarnarsyni afrit af þessu nefndaráliti 
og með því nöfn og heimilisföng allra 
deilda og sambandsfélaga. 

Á þjóðræknisþingi í Winnipeg 21. 
febrúar 1962. 

J. F. Krisljánsson 

S. E. Björnson 

T. Böðvarsson. 


Sjötti fundur 

hófst kl. 2.30 e.h. miðvikudgainn 21. 
febrúar 1962. Lesin var fundargjörð síð- 
asta fundar og hún samþykkt. 

Þá var fyrir næsta mál á dagskrá, sem 
var kosning í stjórnarnefnd Þjóðræknis- 
félagsins. Eftirtaldir menn hlutu kosn- 
ingu: Dr. Richard Beck forseti, séra 
Philip M. Pétursson varaforseti, próf. 
Haraldur Bessason ritari, W. J. Lindal 
dómari vararitari, Grettir L. Johannson 
féhirðir, Hólmfríður Danielson varafé- 
hirðir, Guðmann Levy fjármálaritari, 
Ólfaur Hallson varafjármálaritari og 
Jakob F. Kristjánsson skjalavörður. 
Endurskoðendur reikninga voru kjöm- 
ir: Davíð Björnsson og J. Th. Beck. 

Undir liðnum Ný mál flutti frú Ingi- 
björg Jónsson ritstjóri eftirfarandi til- 
lögu: 

1. Að þingið feli stjómarnefndinni að 
afla upplýsinga um möguleika á því 
að gera bronzplötu, sem að gefnu leyfi 
Manitobastjórnar mætti festa á vegg í 
þinghúsi Manitobafylkis í minningu um 
íslenzka landnámsmenn í Manitoba og 
fyrsta leiðtoga þeirra, Sigtrygg Jónas- 
son. 

2. Að þingið heimili stjórnarnefndinni, 
ef hún telur, að unnt verði að gera slíka 
plötu sómasamlega, að safna fé frá þeim 
mönnum, sem áhuga sýna í þessu máli, 
til að hrinda verkinu í framkvæmd á 
þessu ári, þannig að afhjúpa megi minn- 
isplötuna í sambandi við væntanleg há- 
tíðahöld á hundrað og fimmtíu ára af- 
mæli landnáms í Manitoba. 

Tillaga frú Ingibjargar var studd af 
mörgum og síðan rædd allrækilega, að 
því búnu var hún samþykkt samhljóða. 

Sjöundi fundur 

fór fram 1 Sambandskirkjunni á 
Banningstræti miðvikudagskvöldið 21. 
febrúar kl. 8 e.h. við upphaf lokasam- 
komu þingsins. Grettir L. Johannson 
gerði tillögu þess efnis, að eftirtaldir 
menn yrðu kjörnir heiðursfélagar Þjóð- 
ræknisfélags fslendinga í Vesturheimi: 
Herra John G. Diefenbaker forsætisráð- 
herra Kanada, herra Guðmundur í. Guð- 
mundsson utanríkisráðherra fslands og 
herra Dufferin Roblin forsætisráðherra 
Manitobafylkis. 

Ritari studdi tillögurnar og voru þær 
samþykktar samhljóða. 

Að því búnu sleit forseti, dr. Richard 
Beck, hinu fertugasta og þriðja ársþingi 
Þjóðræknisfélagsins með sköruglegri 
ræðu. 

Richard Beck, forseti. 

Haraldur Bessason, ritari. 



AUGLÝSINGASKRÁ TÍMARITSINS 


17 


Auglýsingaskrá Tímaritsins 

(Index to Advertisers) 


Academy Road Service .33 

Aldo’s Bakery .22 

Anderson, Arthur .19 

Arborg Farmer’s Co-Op .33 

Arborg Drugs . 32 

Arlington Pharmacy .14 

Arnason Engineering .24 

Asgeirson Paints .14 

B 

Bailey, Allan .30 

Bank of Montreal . 3 

Bardal, A. S. Ltd. . 9 

Black & Armstrong Ltd.33 

Booth Fisheries .16 

British American Oil .25 

Brooke Bond Canada Ltd.25 

Buckingham Cigarettes .12 

Building Mechanics Ltd.22 

C 

Canadian Fish Producers, Ltd.11 

Canadian Rubber Stamps, Ltd.16 

Chieftain Hardware Stores .16 

Chudd & Sons Garage. 24 

City Hydro . 4 

Coghill’s Food Market .32 

Coronet Printers .21 

Crescent Creamery .15 

Crescent Motor Service .32 

Curry, Peter D. & Co.22 

Cronshaw’s..30 

D 

Dalman, H.—North Star Oil .28 

Dangerfield Hotels . 4 

Davidson, W. F.20 

Department of National Defence .... 2 

E 

Easton, Dr. W. 1.26 

Eaton’s of Canada .Back Cover 

Egilson, Barney .28 

Eggertson, Bjorn .23 

Einarson Realty ..30 


Page 


Ellice & Beverley Service .19 

Electrician, The .19 

Eliasson, A.30 

Empire Sash & Door Co. Ltd.31 

F 

Federal Grain Ltd. 6 

Fonseca Roofing . 8 

Fort Garry Hotel .34 

Fred’s Service .28 

Friend, From A .22 

Friends From Two .21 

Frón, Heillaóskir .20 

Furnasman, Ltd.21 

G 

Gilbart, J. Roy .15 

Gimli Cafe .28 

Gimli Construction .30 

Gimli Hotel .24 

Gimli I.G.A.28 

Gimli Taxi .30 

Gimli Tailors .24 

Gimli Transfer .24 

Gimli Pjódraeknisdeildin .30 

Golko’s Hardware .24 

Goodall Photo Co.20 

Goodbrandson’s Service .21 

Great-West Life .34 

Guttormson, P. T.14 

H 

Hallson, H. 0.23 

Hillhouse, Thos. B.26 

Hooker’s Lumber Yard .22 

Hudson’s Bay Company . 1 

I 

Independent Fish Co., Ltd.20 

Ingimundson, Dr. A. B.24 

Imperial Oil, Ltd. 8 

Investors Syndicate . 9 

Interlake Insurance .28 

J 

J. B. Johannson & Son .32 

Johnson, S. E. Ltd.14 

Johnson, Dr. J. G. L.24 

Johnson Radio & TV .32 















































































18 


AUGLÝSINGASKRÁ TÍMARITSINS 


Keystone Fisheries, Ltd. 8 

Kim, M. Furs .13 

L 

Lake Inn Restaurant .28 

Lakeland Dairies, Limited . 31 

Lipton Pharmacy .14 

Lundar Drugs .23 

Lundar pjódreknis .23 

Lu Ann Styles .28 

M 

Macdonald Shoe Store, Ltd. 4 

MacLeod Authorized Dealer .33 

Manitoba Dairy & Poultry .34 

Manitoba Pool Elevators....Front Cover 

Manitoba Hydro . 6 

Manitoba Rolling Mills . 6 

Martin Paper Products . 12 

Massey-Ferguson, Ltd.12 

McCaughey, Neil R.22 

McCurdy Supply Co. Ltd. 8 

McDonald-Dure Lumber Co.31 

McKnight, Wm. A.31 

McLean, G. Co., Ltd.16 

Modern Dairies .20 

Modern Fumiture . 8 

Morrison, J. W. & Co.26 

Mundy’s Barber Shop .26 


N 

National Grain 

Co. Ltd.Inside Top Back Cover 


Nell’s Flowers Shop .14 

North American Publishing Co.11 

North Star Co-Op Creamery .32 

O 

Oakland Hatcheries Ltd.12 

Oakley, D. R.24 

Orchid Florist, The .31 

P 

Park-Hannesson, Ltd.12 

Parker, Tallin, Kritsjanson & Co.20 

Paulson, Dr. G.26 

Q 

Quinton’s Ltd. 5 


Riverton Garage .31 

Robinson’s Stores .26 

Roberts & White .26 

Royal Bank of Canada .10 

Royal Dairies .22 

Rudd’s Tom-Boy Store .28 

S 

Salisbury House Restaurants .21 

Selkirk Navigation Co.15 

Scribner, Drs. F. E. & C. R.30 

Schwartz, Leonard .33 

Sigurdsson, Halldor & Son, Ltd.20 

Sigurdsson, Dr. L. A.22 

Sigurdson, S. A. & Son . 31 

Sigurdson Fisheries, Ltd.32 

Sigurdson’s Limited .31 

Simonite, C. E. Insurance, Ltd.31 

Stefanson, Eric .24 

Swedish Canadian Sales .22 

T 

Tergesen, H. R.30 

Thorarinson, Kris .32 

Thorarinson, S. A.14 

Thorgeirson, J. W. & Son .14 

Thor’s Gift Shop .26 

Thor’s Meats .33 

Thorvaldson, Eggertson & Co.16 

Thorvaldson Supply Co. Ltd.32 

Thorsteinsson, Mrs. K.30 

Tip Top Meats .28 

Town ’N Country . 5 

Tweed, Dr. H. W..19 

U 

Union Loan and Investment .22 

V 

Variety Shoppe .26 

Vopni, R. B. & Co.20 

Vick Chemical Inc.33 

W 

Western Elevator & Motor 

Co. Ltd.Inside Back Cover 

Western Paint Co. Ltd.21 

Western Saving & Loan 

Association .Front Cover 

White’s Hardware .33 

White’s Esso Service Station ..14 

Winnipeg Supply & Fuel .14 














































































FÉLAGATALA 1962 


19 


Guðbjörg Sigurðsson 
Halldór Sigurðsson 
Rannveig Sigurðsson 
Regina Sigurðsson 
Mrs. Sigríður Sigurðsson 
Sigurþór Sigurðsson 
María Sigurðsson 
Mrs. Hrund S. Skúlason 
Stefán Stefánsson 
Ingunn Steinthorson 
Hans M. Sveinsson 
Guðrún Sveinsson 
Björgúlfur Sveinsson 
Ingi Sveinsson 
Líney Sveinsson 
Kristín Sveinsson 
Margrét Sigurðsson 
Fred Thordarson 
Emma Thorvaldsson 
Soffanías Thorkelsson 
Halldóra Thorsteinsson 
Thor Thorsteinson 
Örn Thorsteinsson 
Valgerður Thorsteinsson 
Th. Thorsteinsson 
Mrs. A. Thorgrímsson 
Heimir Thorgrímsson 
Laufey Thorgrímsson 
Margrét Thorbergsson 
Valdheiður Thorláksson 
Ljotunn Joung 
Axel Vopnfjörð 


„Vestri" Seattle, Wash. 

Mr. Ólafur Bjamason 
Mrs. Ólafur Bjarnason 
Mr. S. Margeirsson 


Mrs. S. Margeirsson 
Mr. Ted Samúelson 
Mrs. Ted Samuelson 
Mr. Jón Th. Johnson 
Mr. Stefán Hauksson 
Mr. Thor Viking 
Mrs. Thor Viking 
Mr. Fred Nelson 
Mr. Snorri Hauksson 
Mr. Byron Samúelson 
Mrs. Byron Samúelson 
Mr. J. J. Miðdal 
Mrs. J. J. Miðdal 
Mr. Jón Magnússon 
Mrs. Jón Magnússon 
Mr. Steve B. Johnson 
Mrs. Steve B. Johnson 
Mr. B. O. Johannson 
Mrs. B. O. Johannson 
Mrs. Ruth Sigurdson 
Mrs. Anna Hanley 
Mrs. S. S. Thordarson 
Mrs. Emma Scheving 
Mr. Pálmi Pálmason 
Mrs. Pálmi Pálmason 
Mr. Bjami Jónsson 
Mrs. Bjarni Jónsson 
Miss Dóra Grimson 
Mr. Kristinn Thorsteinson 


Deildin „Aldan" 
Blaine, Wash. 

Elísabeth Arngrímson 
Sigurjón Björnsson 
Ágúst G. Breiðfjörð 
Rósa Carper 
Bertha Daníelson 


Elín Guðbrandson 
Guðmundur Guðmundson 
Gísli Guðjónsson 
Hólmfríður Guðjónsson 
Sólveig Jóhannsson 
Rev. Guðm. P. Johnson 
Margrét Johnson 
Rúna Johnson 
Thorbjörg Johnson 
Helga Guðmundson 
Dr. Sveinn E. Björnson 
Marja Björnson 
Bertha Bjömson 
Gísli Benedictson 
Thorbjörg Ruby Couch 
Séra A. V. E. Kristjánsson 
Anna Kristjánsson 
Jón Laxdal 
Kristín Líndal 
Dr. Haraldur S. Sigmar 
Margrét Sigmar 
Einar Símonarson 
Begga Solvason 
Kristín Steinberg 
Herdís Stephanson 
Jóhann J. Straumfjörð 
Bella Straumfjörð 
Solveig Sveinsson 
Dagbjört Vopnfjörð 

Deildin „Báran" 
Mouniain 

Heiðursfélagar: 

Dr. Richard Beck 
H. B. Grímsson 
P. B. ólafsson 
Meðlimir: 

Séra Hjalti Guðmundsson 


ELLICE & BEVERLEY 



SERVICE 


ELLICE and BEVERLEY 


ELECTRICIAN 

— B.A. No. 16 — 


PAUL MAGEL 


J. Asgeirsson 

"A Complete and Courteous Service" 


126 Lodge Ave. VErnon 2-4654 

Phone SUnset- 3-4416 




Dr. Herbert W. Tweed 

Tannlæknfr 


ARTHUR A. ANDERSON 


Representing 


ALL-WAYS TRAVEL BUREAU 

★ 


Phone WH 2-2535 

RES. PHONE GL 2-5446 

510 Toronto General Trusta Bldg. 


315 Hargrave St. 

WH. 2-605a Winnipeg, Man. 


Winnipeg 2, Canada 







20 


AUGLÝSIN GAR 













FÉLAGATALA 1962 


21 


Mrs. Enga Guðmundsson 

H. Olafson 

Einar J. Einarson 

John J. Einarson 

A. E. Paulson 

O. G. Johnson 

S. F. Bjornson 

Chris Bjornson 

S. A. Bjornson 

Chris S. Gudmundson 

A. F. Byron 

G. J. Jonason 
Hannes J. Bjarnson 
Fred Halldorson 
Josep Anderson 
Kenneth Indredson 
Erling Gudmundson 

Dáinn 

Albert Bjarnason 

H. M. Jonason 

Mrs. Gardar Johnson 
Steini Merdal 
Leo Laxdal 

G. A. Gudmundson 
K. Kristjanson 

H. S. Walter 


Johan Geir 

Miss Kristborg Kristjan- 
son 

Helgi Laxdal 
J. H. Halgrimson 
John Snydal 
Fred Olafson 
Fred G. Johnson 
Leo Melsted 
Inan Gudjonson 
Mrs. F. M. Einarson 
Alvin Melsted 
Stefan Inridson 
John Axdal 
E. T. Kristianson 
Matt Bjarnson 
Silvea Stevenson 
Theo Thorleifson 
Mrs. Kristjana Johnson 
T. L. Hannson 
John A. Hannson 
Arney Johnson 
Hannes Hanneson 
W. M. Sigurdson 
V. J. Thorsteinson 


V. G. Gudmundson 
Steve Thordarson 

W. K. Haldorson 
Mundi Goodman 
John Magnuson 
L. G. Bennson 
Helgi Finnson 
Simons S. Johnson 
Bjarni Einarson 

Mrs. Ingibjörg Jonason 
J. C. Hallgrimson 
Mrs. Grant Suanlaw 
Dr. M. C. Flaten 
Leonard Schward 
Willis Ellingson 
Mrs. Sigurd Gire 
Verna Grimson 
Helgi Reikdal 
Gestur Gestson 
Frank Hall 
Frank G. Johanson 
Mike Byron 
Mike Austfjord 
Cictor Sturlaugson 
Kristjan S. Johnson 


Compliments of 


Designed for the whole family 

SALISBURY HOUSE 

CORONET PRINTERS LTD. 


RESTAURANTS 

SUnset 3-0971 


Winnipeg, Selkirk 
and Kenora 

532 Agnes St. Winnipeg 10, Mon. 


236 Langside St. Winnipeg 




Compliments of . . . 


Corner Main & Clandeboy 

THE WESTERN PAINT 


GOODBRÁNDSON'S 

CO. LTD. 


"The Painter's Supply House 


SERVICE 

Since 1908" 


SELKIRK MANITOBA 

PHONE WHiteholl 3-7395 

521 HARGRAVE ST. 


Phone 482-5439 

Winnipeg 2 Man. 


NORTH STAR OILS & GAS 




GAS :: OIL 

FURNASMAN LTD. 


Compliments to the 

ICELANDIC 

Heating and Air-Conditioning 
Contractors 


NATIONAL 

Homes - Commercial Buildings 


LEAGUE 

635 Pembina Hwy. GLobe 2-2545 


FROM TWO FRIENDS 













22 


AUGLÝSINGAR 


Vér minnumst stofnenda Þjóð- 
ræknisfélags íslendinga í Vestur- 
heimi, og óskum félaginu allra 
heilla. 

UNION LOAN AND 
INVESTMENT CO. 

CROWN TRUST BUILDING 
364 Main St. Winnipeg 

Sími WHitehall 2-5061 

Pétur Pétursson 


Hooker's Lumber Yard 

"Building Selkirk Since 1885 With 
Quality Building Materiols'' 

PH. 482-3631 The Lumber Number 


SELKIRK 


MANITOBA 


Compliments of 


DR. L. A. SIGURDSSON 


ROYAL DAIRIES LIMITED 

W. & O. Van Walleghem 
WINNIPEG MANITOBA 

Everyone knows the reputation 
Icelanders have for maklng 
wonderful coffee. 

Such Coffee 

Deserves the Finest Cream 
ROYAL DAIRY’S CREAM 
Phone HU. 9-2976 842 Combridge St. 


Compliments of . . 


PETER D. CURRY & CO. LTD. 


WHitehall 2-8431 


WINNIPEG 2 


MANITOBA 


Shop ot 

ALDO'S BAKERY 

Once you buy to try 
Always you try to buy 

613 Sargent Ave. Ph. SP 4-4843 


Compliments to the 

ICELANDIC 

NATIONAL 

LEAGUE 

FROM A FRIEND 


Bus. Phone WH 3-8072 
Res. Phone SP 2-1135 

BUILDING MECHANICS 

GENERAL CONTRACTORS 
PAINTING — DECORATING 

384 McDermot Ave. 
Winnipeg 2 

Manoger: K. W. (BILL) JOHANNSON 


SWEÐISH CANADIAN 
SALES 

TOOLS FOR THE BUILDING, 
AUTOMOTIVE, AIRCRAFT ond 
LUMBERING TRADES 

Phone WHiteholl 3-0485 
277 Rupert Ave. 
Winnipeg 2, Canada 


Telephone WHiteholl 2-6959 

NEIL R. McCAUCHEY 

Optometrist 

EYES EXAMINED 
GLASSES FITTED 

405 POWER BUILDING 
Winnipeg 1 










FÉLAGATALA 1962 


23 


„Esjan*' 
Árborg, Man. 

Meðlima skrá ’62 
Gunnar Sæmundsson 
Jón Gunnarsson 
Herdís Eiríksson 
Gestur Pálsson 
J. K. Johnson 
Þórður Anderson 
Elli Guðmundsson 
S. I. Sigvaldason 
Guðrún Jónasson 
G. J. Magnússon 
Ragnar Karvelson 
A. S. Johnson 
Jónína Alexander 
Laugi Johnson 
Sigurjón Karvelson 
Páll Stefánson 
Pálína Hornfjörð 
Bergur Vigfússon 
Guðni Sigvaldason 
Aðalbjörg Sigvaldason 
Andrjes Fjelsteð 
Sigurður Sigvaldason 
Sigríður Kristjánson 
Ragnar Guðmundsson 
Brandur Finnson 
Andrés Guðbjartsson 
G. Th. Björnsson 
S. S. Skúlason 
Óli Ólafsson 
Laugi Jóhannesson 
Guðríður Gíslason 
Oddur ólafsson 
Einar Johnson 
Þórdís Thompon 
Anna Thorarinson 
Björn Björnsson 


Axel Eyjólfson 
Áslaug Sigfússon 
Björgvin Hólm 
Jóhannes Ólson 
Björg Laxdal 
Jóhann G. Bjarnason 
Jón Eiríksson 
Marion Briem 
S. V. Benedictson 
Sam Thorkelsson 
Guðrún Vídal 
Kristveig Jóhannesson 
Njáll Johnson 
Kristján Johnson 
Franklin Johnson 
Valdimar Pálsson 
Jón Pálsson 
Óli Gíslason 
Kristjón Albertsson 
Gunnar Einarsson 
Jón Þórðarson 
Jóhann M. Einarsson 
Eirikur Einarsson 
Valgerður Sigurðson 
Valdi Jónasson 
Kristjón Sigurðsson 
Jón J. Thorsteinsson 
Guðjón Daníelsson 
Edward Gíslason 
G. K. Oddson 
Björn Bjarnason 
Emily Vigfússon 
Andrea Johnson 
Lóa Guðmundsson 
K. L. Skúlason 
Bjössi Goodman 
Valgerður Nordal 
Margret Lífman 
Kristín Kristinson 
Friðrik Finnson 


Victor Jóhannesson 
Haraldur Sigurðson 
Beatrice Martin 
Rikka Magnússon 
G. M. Björnsson 
Halldór Austman 
Lára Sigvaldason 
W. L. Pálsson 
Rúna Oddleifsson 
Eiríkur Bjarnason 
Þorgrímur Pálsson 
Guðjón Stefánson 
Jódís Brandsson 
Lauga Eyjólfson 
Stefán Gullarmsson 
S. S. Johnson 
Guðrún Magnússon 

S. O. Oddleifsson 
Bjössi Jónasson 
Gestur Vídal 
Jón Baldvinson 
Helgi Sigurðsson 
Helgi Helgason 
Sigfús Hildibrandsson 
Hulda Björnsson 

W. S. Eyjólfson 
K. N. S. Friðfinnson (lát- 
inn) 

Olga Anderson 
Ben Daníelson 
Helgi Jakobsson 

T. Böðvarsson 
Þórarinn Gíslason, heið- 

ursmeðlimur, 95 ára. 

„Gimli", Manitoba 

Mrs. Kristín Thorsteins- 
son, forseti 

Mr. J. B. Johnson, vara- 
forseti 


H. 0. HALLSON 

General Merchant 

Alúðar kveðja til allra íslendinga 
nær og fjær. 

Þegar þið komið til Eriksdale, 
Man. vona ég að þið gerið mér þá 
ánægju að líta inn til mín. 

Eriksdale, Manitoba 


LUNDAR DRUGS 

J. E. GRAY, Pharmacist 

Prescriplions 

Veterinary Supplies 

Drug Sundries 

Phon 762-5431 Lundar, Man. 



Compliments of . . . 

BJÖRN EGGERTSSON 

GENERAL MERCHANT 

Vogar Manitoba 


Heillaóskir frá þjóðræknisdeild- 
inni á Lundar, Man., til Þjóð- 
ræknisfélags íslendinga í Vestur- 
heimi 1961. 

Þ j óðræknisdeildin 

LUNDAR MANITOBA 









24 


AUGLÝSINGAR 















FÉLAGATALA 1962 


25 


Mr. Ingólfur N. Bjarna- 
son, skrifari 
Mrs. I. N. Bjarnason, 
varaskrifari 

Mr. W. J. Árnason, gjald- 
keri 

Mrs. W. J. Árnason, vara- 
gjaldkeri 

Mr. Baldur Peterson, 
fjármálaritari 
Mrs. Helgi Stevens, 
skjalavörður 

Meðlimaskrá: 

Guðjón W. Árnason 
Mrs. G. M. Árnason 
Ted K. Árnason 
Miss Sæunn Bjarnason 
Helgi Benediktsson 
Harold Bjarnason 
Mrs. Harold Bjamason 
Óli Bjamason 
G. B. Bjarnason 
Sveinn Björnsson 
Mrs. Helga Demedash 
Pálmi F. Einarsson 
Barney Egilson 
Mrs. Barney Egilson 
Harry Einarsson 
Mrs. Harry Einarsson 
Einar S. Einarsson 
Mrs. Einar S. Einarsson 
Ingi Einarsson 
Mrs. Ingi Einarsson 


August Elíasson 
Mrs. August Eiíasson 
S. E. Eyólfsson 
Mrs. S. E. Eyólfsson 
Mrs. G. Eyólfsson 
Mrs. Sigrún Gíslason 
Kjartan Geirholm 
Mrs. Kjartan Geirholm 
Adolf Holm 
Mrs. Adolf Holm 
Miss M. Halldórsson 
Miss S. Hjartarson 
Dr. A. B. Ingimundson 
Mrs. Guðný ísfeld 
J. V. Johnson 
Mrs. John J. Johnson 
Mrs. J. B. Johnson 
Mrs. Pálmi Jóhannson 
Óli P. Josephson 
Mrs. Óli P. Josephson 
Dr. Jónas G. Johnson 
Mrs. Elín Kristjánsson 
Ólafur O. N. Kardal 
Mrs. O. N. Kardal 
Ted Kristjánsson 
Kristjáns N. Kárason 
Lestrarfélagið „Gimli“ 

F. O. Lyngdal 

G. E. Narfason 
Mrs. G. E. Narfason 
Frank Olson 

Mrs. Baldur Peterson 
P. S. Pálsson 
Guðmundur Peterson 


Dóri Peterson 
Mrs. Dóri Peterson 
Mrs. Lauga Peterson 
Mrs. Emma Von Renesse 
Miss Sigurbjörg Stefáns- 
son 

Mrs. Margrét Sigurdsson 
Bjöm Sigurdsson 
Sam Sigurdsson 
Mrs. Elín Sigurdsson 
Miss Guðrún Sigurdsson 
Mrs. Ingibjörg Sveinsson 
S. Th. Sveinson 
Helgi Stevens 
Mrs. Norman K. Stevens 
Mrs. L. Stevens 
Valdimar Stefánsson 
Mrs. Valdimar Stefánsson 
Eric Stefánsson, M.P. 
Mrs. Eric Stefánsson 
Mrs. F. E. Scribner 
óli Thorsteinsson 
Mrs. Óli Thorsteinsson 
Mrs. Guðrún Thompson 
Mrs. Lára Tergesen 
Mrs. H. R. Tergesen 
Miss J. V. Thordarson 
Björgvin Thordarson 
Miss Sylvia May Kardal 

Deildin „Lundar" 
Lundar, Man. 

Mr. Ási Freeman 
Mrs. Ási Freeman 


HEILLAÓSKIR 

FRÁ 

MR. B. A. 



HREINAR BÍLA- 
STÖÐVAR 

FRÁ HAFI TIL HAFS 


The British American Oil Company Limited 



Wonderful 

Flavour! 


BROOKE BOND CANADA LTD. 

WINNIPEG — TORONTO — VANCOUVER 









26 


AUGLÝSINGAR 
















FÉLAGATALA 1962 


27 


Dr. N. Hjálmarson 
Mrs. N. Hjálmarson 
Mr. K. Byron 
Mrs. K. Byron 
Mr. A. Eyolfson 
Mrs. A. Eyolfson 
Mr. John Guttormson 
Mrs. John Guttormson 
Mr. Vigfús Guttormson 
Mrs. Vigfús Guttormson 
Mr. Lárus Johnson 
Mrs. Lárus Johnson 
Mr. Leo Daníelson 
Mrs. Leo Daníelson 
Mr. Thorstein Jonson 
Mrs. Thorstein Jonson 
Mr. Thorstein Gíslason 
Mrs. Thorstein Gíslason 
Mr. Arnold Erlendson 
Mrs. Arnold Erlendson 
Mr. Skuli Sigfusson 
Mrs. Skuli Sigfusson 
Mr. Olafur Hallson 
Mrs. Olafur Hallson 
Mrs. Ranveig Guðmund- 
son 

Mrs. Valdi Rafnkelson 
Mrs. Ásta Sigurðson 
Mrs. R. Magnusson 
Mrs. Björg Bjömson 
Mrs. Kristín Pálson 
Mrs. M. Hofteig 
Mrs. Margret Bjornson 
Mrs. Margret Lindal 
Mrs. Margret Johnson 
Mr. Olafur Johnson 
Mr. G. S. Gíslason 
Mr. J. A. Howardson 
Mr. J. A. Björnson 
Mr. Asgeir Jörundson 
Mr. Albert Thorgilson 
Mr. Oddur Oddson 
Mr. Hjalti Johnson 
Dr. G. Paulson 
Mr. Eirikur Hallson 
Mr. Hjörtur Hjartarson 
Mr. M. Haldorson 
Mr. B. Eirikson 

Embættismenn: 

Forseti 
K. Byron 
Vara-forseti 

Mrs. B. Björnson 
Skrifari 

G. S. Gíslason 
Vara-skirafi 

Mrs. R. Guðmundson 
Féhirðir 

Ásgeir Jörundson 
Vara-féhirðir 
J. A. Björnson 
Endurskoðunarmaður 
Mrs. R. Guðmundson 
Bókavörður 
G. S. Gíslason 


Deildin „Brúin" 
í Selkirk 

Embættismenn: 

Forseti 

Th. Skagfjord 
Vara-forseti 

Gestur Johannson 
Skrifari 

Guðrún Vigfússon 
Vara-skrifari 
Sigrún Nordal 
Féhirðir 

Alli Goodbrandson 
Vara-féhirðir 
Ola Magnússon 
Bókavörður 
Friðrik Nordal 
Meðlimir: 

Birgitta Björnsson 
Asta Erickson 
Margaret Goodman 
Kristinn Goodman 
Johanna Goodman 
Guðrún Isfeld 
Þórun Johannson 
Vigdis Johnson 
Dr. Oli Johnson 
Christie Johnson 
Freida Lyons 
Einar Magnússon 
Rúna Magnússon 
Jofeta Skagfjord 
Einar Thorvaldson 
W. P. Thorsteinson 
Pete Thorsteinson 

„ísland" Morden, Man. 

Stefán G. Einarson 
Arni Gillis Jr. 

Oscar Gillis 
Ragnar Gillis 
Andy Gíslason 
Mrs. Louisa Gíslason 
Dr. Jon Gudmundson 
Leonard Helgason 
J. B. Johnson 
Mrs. J. B. Johnson 
Oli Lindal 
Mrs. Freda Lindal 
Johann P. Thomasson 
Thomas Thomasson 
Mrs. K. I. Thomasson 
Jonathan Thomasson 

Siröndin — Vancouver 

Siggi Anderson 
Mrs. S. Anderson 
Ingi Anderson 
Mrs. I. Anderson 
Margret Anderson 
Oli Anderson 
Mrs. O. Anderson 
James Amdal 
Helga Amdal 
Elias Arnason 
Frú Olga Árnason 


Mrs. R. L. Arneson 
Margaret Arngrimson 
Harold W. Baird 
Vigfus Baldwinson 
Clara Baird 
Mrs. S. Baldwinson 
Gisli Benedictson 
Runa Benedictson 
Thorsteinn Bergmann 
Noi Bergmann 
B. Bergvinsson 
Mrs. Gulla Bergvinsson 
G. Bergvinson 

D. G. Barber 
Mrs. D. G. Barber 
Jonatan Bjornsson 
Mrs. J. Bjornsson 
B. Bjornson 

Mrs. L. Bjornson 
Mrs. B. Bjornson 
Dr. Sveinn E. Bjornsson 
Marja Bjornsson 
Mrs. A. Bjomson 
Wilhelm Bjornson 
Bert J. Bjornson 
Mrs. E. S. Brynjolfsson 
B. Brynjolfsson 
Mrs. S. Brynjolfsson 
Mrs. B. Brynjolfsson 
Mrs. Emily Burt 
William Burnette 
Jennie G. Burns 
Dora Cheever 
Margaret Christianson 
Mr. Cross 
Inga Cross 

Carry Christopherson 
Mrs. Maria Cray 
Miss N. G. Dall 
W. R. Darling 
Thora B. Darling 
Finna Drewry 
Harold G. Eastvold 
Eyrika Eastvold 
David Eegertson 
Mrs. D. Eggertson 
Gudbjorg Eggertson 
Inga Egilsson 
Edna Einarson 
Thorunn Einarsdottir 
Rebecca Einarson 

E. Eliasson 
Mrs. G. Erickson 
Frank Eyford 
Mrs. F. Eyford 
Herman Eyford 
Mrs. H. Eyford 
Haraldur Eyford 
Mrs. H. Eyford 
Chris Eyford 
Mrs. C. Eyford 
Stefan Eymundson 
Mrs. S. Eymundson 
Gudbjorg Eyrikson 
Mrs. Ellen Fafnis 
Geira Farris 



28 


AUGLÝSINGAR 

















FÉLAGATALA 1962 


29 


Eggert Felsted 
Mrs. E. Feldsted 
Mrs. C. Finnbogason 
Matthildur Frederickson 
Miss Emily Freeman 
Mrs. M. Fridrikson 
Margret Fridrikson 
G. Fridrikson 
Mrs. G. Fridrikson 
Dr. E. J. Fridleifson 
Mrs. E. J. Fridleifson 
S. V. Gillis 
Elizabeth Goodman 
G. G. Gislason 
Mrs. G. G. Gislason 
Mrs. Erna Graveline 
S. Grimson 
Mrs. S. Grimson 
Edwin N. Grubbe 
Gerri K. Grubbe 
Bara Gudlaugson 
Clara Gudmundson 
Mrs. G. J. Gudmundson 
J. Gudmundson 
Miss Rosa Gudmundson 
Miss Helga Gudmundson 
Agust Gudmundson 
V. Gudmundson 
Agust Gudjonsson 
Mrs. A. Gudjonsson 
S. R. Gunnarsson 
Asthildur Gunnarsson 
Thor Gunnarsson 
Disa Gunnarsson 
Olgeir Gunnlaugson 
Kristin Gunnlaugson 
Oscar Gunnlaugson 
Thorsteinn Hallgrimson 
Mrs. S. Haralds 
Mrs. E. F. Hall 
Gudrun Hallson 
Geir Jón Helgason 
Mrs. G. J. Helgason 
Gunnthor Henrikson 
Mrs. G. J. Henrikson 
Oscar Howardson 
Mrs. O Howardson 
John Howardsson 
Gunnlaugur J. Holm 
Mrs. G. J. Holm 
Mrs. Elsie Hyde 
Ingthor Indridason 
Mrs. I. Indridason 
Marion W. Irwin 
Herman Isfeld 
Mrs. C. H. Isfjord 
Bud Jacobson 

G. Jacobson 
Mrs. G. Jaeobson 
Thorir Jacobson 
Victor Jakobson 
Agla Jacobsen 

Mrs. Gudl. Johannesson 
Egill Johnson 
Mrs. E. Johnson 

H. B. Johnson 


Margret Johnson 
Miss Helga Johnson 
J. S. Johnson 
Jonas Johnson 
Sigurdur Johnson 
Mrs. Sig. Johnson 
Mrs. O. W. Johnson 
Bjorn S. Johnson 
Mrs. B. S. Johnson 
Miss Kristin Johnson 
Th. Kjerulf Johnson 
Albertina Johnson 
Runolf Johnson 
Pauline Johnson 
M. Johnson 
John Ji Johnson 
Olina Johnson 
Bjarni Johnsson 
Solveig Jónsson 
Ölver Jónsson 
Óli Jónsson 
Snorri Kristjansson 
Ragnar Kristjansson 
Hakon Kristjansson 
Mrs. H. Kristjansson 
Mrs. Mary Kerr 
Bjarni Kolbeins 
Mrs. B. E. Kolbeins 
Elma Larson 
T. E. Laxdal 
Jon Magnusson 
Gudrun Magnusson 
Kristin Magnuson 
Gunnlaugur Magnusson 
Violet Mary Magnusson 
Mrs. Edith Martin 
Walter Maxson 
Colleen K. Mayovski 
Mrs. Rósa Mórsson 
Mrs. Freda McDonald 
Mrs. Marie Mclntosh 
Kr. Olafson 
Mrs. Maria Ólason 
Sina Olason 
Ray Olason 
Mrs. R. Olason 
Kristin Oliver 
Mrs. Sigrun Olson 
Mrs. S. I. N. Oddstad 
Mrs. Emily Palsson 
Mrs. Ragna Pedersen 
Miss Ingrid Pedersen 
Maria Penko 
Mrs. Frida Philipson 
Mrs. Sigridur Reykjalin 
Kristin Rice 
Dora Rosvick 
Mrs. Anna Samson 
Stefan Scheving 
Mrs. Emma Scheving 
Steve Scheving 
Anna Scheving 
Johann Sigmundson 
Ásmundur Sigurbjöms- 
son 

Johann Sigurdson 


Bergþora Sigurdson 
Bjorg Sigurdson 
John F. Sigurdson 
Mrs. J. F. Sigurdson 
Keli Sigurdson 
M. K. Sigurdsson 
Agusta Sigurdsson 
Sigurdur Sigurdson 
Sigurbjorn Sigurdson 
Mrs. S. Sigurdson 
Elin Sigurdson 
Harold Sigurdson 
Norma Sigurdson 
Mundi Sigurdson 
Mrs. M. Sigurdson 
Ruth Sigurdson 
Jonina J. Skafel 
Mrs. Mikka Smith 
Loa Skulason 
Mrs. Jennie Sophuson 
Sigurdur Stefanson 
Gunnbjom Stefanson 
Gudrun Stefanson 
Oli Stefanson 
Svava Stefanson 
B. Sig. Sturlaugson 
Kristbjorg Sturlaugson 
Mrs. L. E. Lummers 
J. Sumarlidason 
Mrs. J. Sumarlidason 
H. M. Sumarlidason 
Mrs. H. M. Sumarlidason 
Gudrun Sveinbjornson 
Oscar Sveinson 
Georeg L. Sveinsson 
Mrs. G. L Sveinsson 
Thordur H. Teitsson 
Mrs. T. Teitsson 
Bjom Thorlakson 
Mrs. B. Thorlakson 
Sigurdur Thorlakson 
L. Halfdan Thorlakson 
Mrs. L. H. Thorlakson 
F. Thorsteinson 
Mrs. F. Thorsteinson 
Svavar Tryggvason 
Sveinbjorg Tryggvason 
S. S. Thordarson 
Catherine Torlakson 
Odin Thornton 
Mrs. Emily Thorson 
Laugi Thorstenson 
Ella Thorstenson 
Gudm. Thorsteinsson 
Lilja Thorsteinson 
Mrs. T. S. Thorsteinson 
Birgir Valdimarson 
Dr. Thos Wallace 
Mrs. T. Wallace 
Garth Wallace 
Michel Wallace 
Tove Walthers 
Albert Wathne 
Mrs. A. Wathne 
Ella Wells 
Anna Williams 



30 


AUGLÝSINGAR 


















AUGLÝSINGAR 


31 














32 


AUGLÝSINGAR 


NORTH STAR CO-OP CREAMERY ASSOCIATION LIMITED 

Makcrs of Canada First Grade Butter 
TEL.: 76-562 - ARBORG, MANITOBA 

NORTH STAR FOOD LOCKERS 

Economical Locker Rentals - Cutting, Wrappinf & Quick Freezing 
Finest Bacon and Ham Curing and Smoking 

Tel.: 76-307 


Compliments of . . . 

MARSHALL WELLS STORES 

The Thorvaldson Supply 
Co. Ltd. 

OWNERS 

Phone 79201 

RIVERTON MANITOBA 


COMPLIMENTS OF . . . 

SIGURDSON 
FISHERIES LTD. 


RIVERTON 


MANITOBA 


Compliments of . . . 

KRIS THORORINSON 

General Store and Lumber 


Phone 79231 


RIVERTON 


MANITOBA 


Compliments of . . . 

JOHNSON'S 
RADIO & T.V. 

SALES AND SERVICE 


Phone 79202 


RIVERTON 


MANITOBA 


Compliments of 

COGHILL'S FOOD 
MARKET 

Groceries and Meats 
Fresh Fruits and Vegetables 

Phone 79-381 

RIVERTON MANITOBA 


Compliments of . . . 

ARBORG DRUGS 

S. J. TERGESEN, Prop. 

Phone 29212 


ARBORG 


MANITOBA 


Compliments of . . . 

J. B. JOHANNSON & SON 

Deoling in North Star & Shell Oil 
High Quolity Fuels, Oil and 
Farm Chemicals 


Phone 76201 


ARBORG 


MANITOBA 


Compliments of . . . 

CRESCENT 
MOTOR SERVICE 

"Your Allis-Chalmers Dealer" 
T. JOHANNSON, Prop. 


Phone 76322 


ARBORG 


MANITOBA 









AUGLÝSINGAR 


33 


















34 


AUGLÝSINGAR 


«T GARflri 


migfo** 

PTUÍUP 


Delicious food — tastefully served 
in the Cafeteria and 
Main Dining Room. 

Banquet and Reception Rooms 
to accommodate any size party. 

FREE PARKING 




Great-West Life 

ASSURANCE COMPANY 

G-m 

Serving 860,000 Policyholders with $6 Billion of Insurance Profection 


COMPLIMENTS OF 

MAN. DAIRY & POULTRY CO-OP. LTD. 

QUALITY DAIRY & POULTRY PRODUCTS 

BRANCHES THROUGHOUT MANITOBA 

Hcad Office: 

570 ROSEBERRY ST., ST. JAMES, WINNIPEG 12. TEL. SPruce 4-1657 





Western Elevator & Motor Co. Ltd. 

PASSENGER AND FREIGHT ELEVATORS 
MOTORS, ELECTRICAL CONTRACTORS 
MACHINE WORK 

Power and Mine Supply Co. Ltd. 

ELECTRICAL AND POWER EQUIPMENT 
PHONE WH 3-3531 


123 PRINCESS ST. 


GRETTIR EGGERTSON 
President 


WINNIPEG 2 





)l 









CONTENTS: 
the wonderful 
comfgrt 
of shopping 
assurance 


Evcry time you shop at Eaton s you Círry away somcthing more 
tban just thc goods you purchascd. You carry away the assurance 
tnat your purchases, large and small, are protectcd by Eaton’s in 
cvery possiblc way. 

Eaton’s guarantee of 7/ Goods Satisfactory or Money Refunded' 7 
applies to price as well as quality and value. 

EATON'S of CANADA 






